KAULI YA OURAN NA KAULI 
ZA AHLI BAIT WA MTUME SAW 
KUHUSIANA VIPENZI VYA 
ALLAH 


Mtunzi : Sheikh Abdallah bin Jawaran 
Mfasiri: Juma Yusuf Khamis 
Kimepitiwa na: Ustadh Talib Juma Ali 


AFRICA MUSLIMS AGENCY 


ZANZIBAR 


ahal gu iil adi shoi A oii aiL 


as geel aa 


KWA JINA LA ALLAH MWINGI WA 
REHEMA MWENYE KUREHEMU 


YALIYOMO 


UTANGULIZI ii E E EEE 7 
DIBAJE WA AAA AA A A ON 9 
MLANGO WA KWANZA...............-....-........e.e.... 10 
Maana ya neno Sahaba.................................... 10 
MLANGO WA PILI.......................................... 16 
Sifa za Thagalaini ......................................... 16 
MLANGO WA TATU..............--.--.-..........e..mee.... 36 
Vipi fitina baina ya Masahabaf(r.a) ilizuka?:............. 36 
MLANGO WA NNE ........................................... 49 
NJAMA DHIDI YA UISLAMU NA WAISLAMU ........ 49 
MLANGO WA TANO ..............----.-........meeenmans... 57 
MSIMAMO SAHIHI ( WA HAKI ) TOKA KWA 
MASAHABA ii AI 57 
WA NABII S.A.W...............-....-................... 57 
MLANGO YA SITA ii ii AA 60 


MLANGO WA SABA........................................ 70 
SUALA NA JAWABU ..................................... 70 
Neno la Mwisho .............................................. 99 


UTANGULIZI 


Hakika shukurani zote zimemthibitikia Allah Mola wa viumbe 
vyote na namsalia na kumsalimu aliyetumwa kuwa ni rehema, 
mwongozo na rehema na nuru kwa walimwengu wote na juu ya 
jamaa zake , mishumaa ya mwongozo na taa za kuangazia kiza, 
Masahaba wake, wachaji, wafikishaji wa Wahyi wa mbinguni. 


Ama baada ya utangulizi huu;: ni neema ya Allah 
iliyokamilika na hisani yake ya kiwango cha juu kutupelekea 
Mtume miongoni mwa nafsi zetu, hima na lengo lake likiwa ni 
kututakasa na kututowa toka kwenye viza na kutupeleka kwenye 
mwangaza, kutoka kwenye matatizo na kutupeleka kwenye 
mafanikio ya duniani na akhera . 


Baada ya kufariki dunia Mtume (S.A.W) bendera hii 
iliyobarikiwa baada yake ilibebwa na kundi lililokuja kutokana na 
uteuzi wa Ar Rah maan (S.W),kwani alielewa yaliyomo kwenye 
nyoyo zao na kile kinachofanyiwa pupa na nafsi zao, hivyo 
akawateremshia uradhi na kuwapa msamaha .wake(S.W) . 


Uradhi huu mkubwa na msamaha ulioenea kamwe 
haukuwahalalikia ila baada ya kubainika habari ya kundi hili 
lililotakasika na kusafika kwa hali na kauli zilizomfadhaisha adui 
kabla ya kipenzi, kama ilvyosemwa 
'Kila chungu huivisha kile kilicho ndani yake". 


Lakini pamoja na kila walichokitowa na nafsi zao kuzitowa 
kamwe kundi la watu ima kwa kutoelewa uhakika wa 
Masahaba(r.a), au upya wao katika uislamu umefichua ufinyu wa 
elimu yao kwa Uislamu , na kutozama kwa imani yao kwenye dini 
ya Arrahmaan ,hivyo kundi likatanua elimu kuhusiana na 
Masahaba hao (r.a),na jengine kutoelewa likiongozwa na huruma 
kwa kujingikiwa na kinachoendelea nyuma ya kauli batili za 


kihadaa, ili kung'oa nguzo ya Dini Tukufu kwa kufukua toka 
kwenye msingi wake, na kupigia mbio kung'oa mimea yake, na 


hivyo ni kwa mbio za mwenye pupa kwenye njia ya kutisha, 
zingatia! Nako :ni kutia ila (Masahaba) wateule (r.a). 


Vikurasa hivi kwa idhini ya Allah (S.W) ndani yake umo ubainifu 
wenye kutosheleza na ubainifu wa kundi hilo miongoni mwa 
wanaume na wanawake, kwani anaempenda mtu basi hupenda 
vipenzi vyake na kuvikubali vyema, na kuwachukia maadui zake 
na wanaomchukia, na huu ndio mwenendo wa viumbe asiokwenda 
kinyume nao ila asiekuwa wa kawaida au watu wa ajabu; kwani 
hakika sisi tunampenda kila aliempenda Nabii (S.A.W), na kufa 
akiwa radhi nae; kwani dini yetu muhimili na nguzo ya msingi 
wake ni mapenzi katika Allah (S.W) kwa vipenzi vyake, na 
kuchukia katika Allah (S.W) kwa maadui zake. 


Na hata iwapo nimefanya mapungufu kwenye kuelezea upande 
huu, sababu yake ni kwamba ni jambo lililowazi linalojulikana 
halihitajii kubainshwa, na kauli ya kuwekwa kwake wazi hutia 
ugumu akili , kwani kilicho wazi hakizidishwi na uelezewaji wake 
isipokuwa ugumu na kutoeleweka, kama ilvyosemwa (Na akatafsiri 
maji kwa maji baada ya juhudi kubwa ). 


Na huu ndio uwaz,i iwapo sikukamilisha pande zake basi kamwe 
sitokosa nasaha toka kwa kipenzi mwenye kunasihi anielekeze 
kwenye usahihi na kunielekeza kwenye mantiki na jibu bora ,ili 
mguu uzame kwenye njia ya mapenzi kwa Nabii (S.A.W) , jamaa 
zake waliotoharika na Masahaba zake wateule(r.a) na awaghufirie. 


DIBAJI 


Wengi wa watu wamechanganyikiwa kwenye kutofautisha 
baina ya ufahamu wa usuhuba kwenye Lugha toka kwenye 
ufahamu wake wa kiistilahi, miongoni mwao ni: 


1-Upungufu wa ufahamu na kuangalia kwao kwenye upande huu 
2- Kutoelewa kwao upembanuzi wa hili kwani , bidhaa yao kwenye 
Lugha ni ndogo na yenye ubakhili . 


Kwa sababu hizi mbili tunaona miguu yao imeteleza kwenye 
ufahamu sahihi, hivyo wakawanasibishia Masahaba (r.a) kauli na 
maneno batili ,na kuwasingizia nyingi za hatari kama vile unafiki, 
ridda na nyenginezo, wakitolea dalili juu ya hilo aya wasizoziewa 
maana yake, au karina na dalili, katika fahamu zao ngonjwa, na 
nadharia tasa, kwa kuokotaokota maneno yaliyotawanyika kwenye 
Hadithi Sahihi Mutawatiri, na toka hapo kuzifanyia taawili batili, 
zenye dalili ya ufinyu wa elimu na ubovu wa fahamu yao .Na kwa 
kutoelewa Lugha ya Kiarabu, ya kutolea dalili madai yao kwa 
riwaya dhaifu na uzushi zisizotihibiti usahihi wake toka kwa Nabii 
(S.A.W), wakazishikilia mshiko wa mwenyekughariki kamba batili 
za udhaifu wa mawazo jambo linaloashiria kutoelewa kwao, 
kutosoma, kutokua thabiti).Hivyo kabla kuingia kwenye kubainisha 
uadilifu wa Masahaba, ni vyema kubainisha jumla ya mambo 
muhimu kwenye maulizo yafuatayo : 


e -Nini maana ya Sahaba ? 

-Jee wanafiki ni katika Masahaba ? 

e -Jee waliortadi baada ya kifo cha Nabii (S.A.W) jina la 
Sahaba linawahusu. ? 

e Nizipi kauli za Ahlil Bait kuhusiana na wao? 

o -Kwanini pakatokea ugomvi na tofauti baina yao ikiwa 
Allah (S.W) amewaridhia? 


Maulizo na shubuhati tutayapatia majibu yake pale tutakaposoma 
kurasa hizi ambazo ni maalum kwa kuwa na kauli na ushahidi wa.. 
( Kitabu cha Allah na Ahlil Bait) kwenye uadilifu na cheo cha 
Masahaba (r.a) idhini ya Allah.katika milango ya kitabu hichi: Na 
ndani yake umo mkusanyiko wa mawazo ambayo hudhihiri 
kwenye akili za waislamu, na baada ya kusikia yale 
wanayosingiziwa Masahaba baadhi ya maulizo, udhibiti wa 
shubuhati uondowaji wa kughafilika kukilkoota kutu kwenye 
baadhi ya nyoyo za waislamu, tutawafikishwa baada ya hapo 
kwenye usahihi na haki inayoridhiwa na Allah (S.W) kwetu. kwa 
idhini yake. 


MLANGO WA KWANZA: 


Maana ya neno Sahaba 


Ni lazima juu yetu kabla ya kuingia kwenye ubainishaji unaojulisha 
juu ya uadilifu wa Masahaba(r.a), kubainsha ufahamu wa neno 
(sahaba ) kwa uwazi wa neno hili, ubainifu wa mipaka ya kuitwa 
kwake, nani mwenye kusifika nalo,na nani anaemaanishiwa neno 
hili tukufu —imo tawfiki ndani yake ya elimu na kusoma baadae, 
ubainifu huu hauwi ila kwa njia mbili za Kilugha na Kiistilahi. 
Mwanzo ::Maana ya neno Sahaba katika Lugha . 


Sahaba:limenasibishwa na Sahib ,nalo linayo maana kadha zenye 
kuzunguruka kwa ujmla wake kwenye kushikamana na ufuataji. 
Kabla ya kubainisha baadhi ya matumizi ya suhuba katika 
Lugha,inatupasa kuelewa kwamba baadhi ya matumizi haya 
kamwe hayatokani na kwenye ujumla wa maana ya kiistilahi,kwa 
vile ni kulingana na maana ya Kilugha yasiyodhibitiwa na udhibiti 
madhubuti kulingana na tutakavyoelewa, hivyo nimewajibikiwa 
kuleta jumla ya maana ya usuhuba wa kilugha ili kuhifadhi wakati 
wa kuitia neno hili na miongoni mwao ni: 


1 Lisanul A'rab 1/519) 


10 


l-Suhuba -ya kimajazi :nalo huitiwa wawili ambao baina yao upo 
wasifu wa pamoja kwao, na inawezekana ikawa baina yao ni 
kipindi kirefu, kama ile kauli ya Mtume (S.A. WI kwa baadhi ya 
wake zake: "Hakika nyie ni Sawahibu Yuusu £”” 


2- Suhuba idhw'aafiyyah —usuhuba wa kutegemezea :nao ni ule 
unaotegemezewa kwenye kitu kwa sababu ya kuwepo 
kinachoambatana nacho ,kama inavyosemwa :Sahibul Maal , 
Saahibul VImi ...” yaani mwenye mali mwenye elimu.... 


3- Suhuba ya utekelezaji wa majukumu :Na hili ni kama 
ilivyokwenye kauli yake Taa'la:(Nakamwe hatukuwafanya -As- 
habun Naar- wadhamini wa moto ila Malaika HAl Maaidah :3] 


4- Suhuba ya kukutana:Huitiwa usuhuba kukutana baina ya wawili, 
angalau mara moja kwa sababu husika na ukakatika.Na huu ni 
kama ulivyokuja toka kwa Nabii (S A.W.) amesema :”Wauzianaji 
wako kwenye hiari pale ambapo bado hawajafarikiana au mmoja 
wao kumwambia mwenzake:”chagua... ” 


(Hadithi), hivyo mnunuzi ameitwa mnunuzi (Sahib) pamoja na 
kwamba kukutana kumetokea mara moja, pamoja na kwamba 
muuzaji alinunuwa bidhaa toka kwake. 


5- Suhubatul Mujaawarah: - Usuhuba wa ujirani- nao ni ule 
unaoitiwa mwenyekuamini ,kafiri na kinyume chake,nako ni 
kwenda samba samba na Kauli yake Taala:{Akamwambia 
swahiba waka -mwenzake-nae akiwa ni jirani yake, hivi 
umemkufuru Yule amabe amekuumba toka kwenye udongo na 
tone la mbegu za uzazi na akakuumba vizuri ukawa mtu kamili 
[Al Kahf:37] 


Na kama ilivyo kwenye Kauli yake Taala:{ Hivyo akamwambia 


Swahib mwenzake huku akimjadili ,mimi ni mwingi wa mali 
na mwenye nguvu zaidi kuliko wewe } 


2 Bih'aarul anwaar(28/137 ) 
3 Musadrakul Wasaail :(19/327) 


11 


Inajuzu Suhuba kuitiwa kwa asiemuelewa mwenzake na 
hakukutana nae kamwe hata siku moja kama alivyosema Abdulr 
Rahman bin Auf (r.a) kwa vijana wawili wa Kiansari waliokuwa 
wakimtafuta Aba Jahl kwenye Vita vya Badri wakiwa wanataka 
kumuuwa kwa sababu ya kumtukana Nabii (S.A.W), hivyo 
akawambia “Huyu ndie sahib wenu ambaye munamuulizia ” 


Kulingana na yaliyotajwa, matumizi ya maana ya suhuba haiwezi 
ikaenea na kutumika kwa yeyote na pahala popote, kwani lau 
Sahaba angejulikana kwa usuhuba wa kilugha kulingana na 
matumizi yaliyotangulia, sisi sote lau tugechukulia maana hizo basi 
mayahudi wanafiki, wakristo na washirikiana waliokutana na 
Nabii(S.A.W) wangelikuwa nao ni masahabkutokana na tamshi 
hilao 

Ama baada ya utangulizi huo: Ni neema ya Allah iliyokamilika na 
hisani yake ya kiwango cha juu kutuletea Mtume miongoni mwa 
nafsi zetu, hima na lengo lake liwe ni kututakasa na kututowa toka 
kwenye kiza na kutupeleka kwenye mwangaza, kututowa kwenye 
matatizo na kutupeleka kwenye mafanikio ya duniani na Akhera . 


Baada ya kufariki dunia Mtume (S.A.W), bendera hii iliyobarikiwa 
baada yake ilibebwa na kundi lililokuja kutokana na uteuzi wa 
Arrahmaan (S.W), kwani alielewa yaliyomo kwenye nyoyo zao na 
kile kinachofanyiwa pupa na nafsi za kwa hivyo akawateremshia 
uradhi na kuwapa msamaha .wake (S.W). 


Uradhi huu mkubwa na msamaha ulioenea kamwe 
haukuwahalalikia ila baada ya kubainika habari ya kundi hili 
lililotakasika na kusafika kwa hali na kauli zilizomfadhaisha adui 
kabla ya kipenzi ,kama ilvyosemwa (Kila chombo huivisha kile 
kilichopikwa ndani yake ). 


Lakini pamoja na kila walichokitowa na nafsi zao kuzitowa kamwe 


kundi la watu ima kwa kutoelewa au kutokana uhakika wa 
Masahaba (r.a), au upya wao katika uislamu umefichua ufinyu wa 


3 Musadrakul Wasaail :(19/327) 
4 Bih'aarul anwaar(28/137 ) 


12 


elimu yao kwa uislamu , na kutozama kwa imani yao kwenye dini 
ya Arrahmaan, hivyo kundi likatanua elimu kuhusiana na 
Masahaba hao(r.a),na jengine kujingikiwa likiongozwa na huruma 
kwa kutoelwa kinachoendelea nyuma ya kauli batili za kihadaa, ili 
kung'oa nguzo ya Dini Tukufu kwa kufukua toka kwenye msingi 
wake ,na kupigia mbio kung'oa mimea yake.,na hivyo ni kwa mbio 
za mwenye pupa kwenye njia ya kutisha, zingatia! Nako ni kutia ila 
(Masahaba) wateule (r.a). 


Na vikurasa hivi kwa idhini ya Allah (S.W) umo ubainifu wenye 
kutosheleza na ubainifu wa kundi hilo miongoni mwa wanaume na 
wanawake, kwani anaempenda mtu basi hupenda vipenzi vyake na 
kuvikubali vyema, na kuwachukia maadui zake na wanaomchukia 
„na huu ndio mwenendo wa viumbe asiokwenda kinyume nao ila 
asiekuwa wa kawaida au watu wa ajabu; kwani hakika sisi 
tunampenda kila aliempenda Nabii (S.A.W), na kufa kiwa radhi 
nae; kwani dini yetu muhimili na nguzo ya msingi wake ni 
mapenzi katika Allah (S.W) kwa vipenzi vyake ,na kuchukia katika 
Allah (S.W) kwa maadui zake. 


Iwapo nimefanya mapungufu kwenye kuelezea upande huu, sababu 
yake ni kwamab liliwazi linalojulikana halihitajii kubainshwa, na 
kauli ya kuwekwa kwake wazi hutia ugumu akili, kwani kilicho 
wazi hakizidishwi na uelezewaji wake isipokuwa ugumu na 
kutoeleweka, kama ilvyosemwa (Na akatafsiri maji kwa maji baada 
ya juhudi kubwa ). 


Huu ndio uwazi iwapo sikukamilisha pande zake basi kamwe 
sitokosa nasaha toka ckwa kipenzi mwenye kunasihi anielekeze 
kwenye usahihi na kunielekeza kwenye mantiki na jibu bora ,ili 
mguu uzame kwenye njia ya mapenzi kwa Nabii (S.A.W) Nabii 
(S.A.W), jamaa zake waliotoharika na Masahaba zake wateule(r.a) 
na awaghufirie. 


Tanbihi :Katika kisa cha kujikweza kwa Abdillahi bin Ubayya bin 
Saluul juu ya Nabii (S.A.W), Omar (r.a) aliomba kwa Nabii 
(S.A.W) ampe idhini amkate shingo yake ,akamwambia hapana 
:”muwache watu wasije wakasema kwamba Muha’ammad anauwa 


13 


Masahaba zake ”” Hivyo Nabii (S.A.W) katika alitaja usuhuba kwa 
mnafiki kwenye Hadithi hii lakini alikusudia matumizi ya Kilugha 
na sio ya Kiistilahi, na hii ni katika Balagha na hikma zake 
(S..A.W) ujuzi wake juu ya walivyozowea warabu kwenye Lugha 
yao,na kamwe hapakuwa na: 


Kwanza :Hakika kuitiwa kilugha hakukusudii kutifautisha baina 
ya imani na unafiki ;kwani hakuna kidhibiti chochote kile. 


Pili : Nabii (S.A.W) alieleza sababu ya kumzuwia Omar (r.a) 
asimuuwe mnafiki (Watu wasije wakasema ..Muhammad anaua 
masahaba zake...),na watu waliotajwa hapa ni kundi lililo dhidi ya 
Masahaba (r.a).,kwani Our-anilipokuwa ikzungumza na watu wa 
imani ilikuwa ikiwahutubia kwa kauli yake {Enyi ambao 
mumeamini | [A] Baqarah : 153] na ilpokuwa ikelekeza kauli kwa 
makafiri au kwa ujumla wa watu waumini na makafiri wao ilikuwa 
ikwasemesha {Enyi watu } [ Al Baqarah : 21] 


Tatu Kwamba Nabii (S.A.W) Katika mambo yanayojulikana 
kiakili tu kwamba makafiri ndio watu wenye uadui mkubwa na 
pupa la kumtia kasoro Nabii (S.A.W) na Daawa yake, na hivyo 
pale Nabii (S.A.W) atakapomuuwa ( Abdillahi bin Ubayya bin 
Saluul ,basi kamwe makafiri wasingesema kwamba ameuwa 
mnafiki „bali watasema:: Hakika Mohammad anauwa 
Masahaba zake” na kwamba taarifa hiyo ingeenea kwa waarabu 
na lile dai la linalorembewa na makafiri nalo ni kuwazuwia watu 
wasikubali daawa hii na wasizingatie yale yaliyo kwa Nabii 
(S.A.W) na kamwe huu haukuwa mpaka wa kilugha na hivyo 
haukuleta uzito wala tatizo lolote katika kufahamu maana ya 
Sahaba kwa makafiri au mbele ya wanafiki seuze waislamu 
wengine wa mwanzo, kwani wao ni wenye Lugha, weledi na 
mabingwa wa vichochoro na nyanja zake, hivyo aliyefata fahamu 
yao na akenda kwenye mwenendo wao basi Allah atamuwafikisha 


5 Sher’hu Uswuulil Kaafy / Maulaa Muh’ammad Saalim Al Maazindraany: (12/478),na angalia :As Swah’iih’ minas Syrah 
/Seyyid Jaa'far Al Murtadh’ waa (6/163) 


14 


kwenye fahamu sahihi na rai ongofu kwa mengi yenye mapinzo na 
yaliyojificha maana zake. 


....: Maana ya Sahaba katika Istilahi : 
Ibara zenye kuweka wazi maana ya Sahaba katika istilahi 
zimekuwa nyiungi, na za wazi na kina zao zaidi na zenye 
kukusanya bayana zaidi ni ni ile (Yeyote mwenye kukutana na 
Nabii akiwa katika hali ya kumuamini na akafa katika Uislamu ). 


Amesema Shahidi wa Pili(.Sahaba ni Yeyote mwenye 
kukutana na Nabii(S.A.W) akiwa katika hali ya kumuamini na 
akafa katika Uislamu, ,japo ridda yake ikiingilia kati baina ya 
kukutana nae akiwa amemuamini na baina ya mauti yake 
akiwa muislam u kwa dhjhiri , na muradi wa kukutana -nae -ni 
kule kwenye maana pana zaidi kuliko kukaa na kwenda naye 
pamoja,na mmoja wao kuwasiliana na mwengine, hata 
asipokuwa amesema nae na hakumuona ) 


Na kwa kuweka wazi maana hiyo iliyotangulia nasema : 
(Mwenye kukutana na Nabii(S.A.W)) yaani :kwenye uhai wake, 
ni sawa alimuangalia, au asiyeweza kumuangalia kama vile 
Abdillahi bin Ummi Mktuum; kwani yeye alikuwa kipofu na 
mwenye kukutana na Nabii (S.A.W) nae hakumuona. 
(Mwenyekumuamini) yaani inashurutishwa kumuamini Nabii 
(S.A.W) na alichokujanacho Nabii (S.A.W) hivyo aliyekutana na 
Nabii (S.A.W) nae yuko katika waliopewa Vitabu, wanafiki na 
wengineo, ni sawa awe amesilimu baada ya kifo cha Nabii (S.A.W) 
au hakusilimu, huyo hanao usahaba. 

(Na akafa katika Uislamu) :Yaani aliyekufa katika hali ya kurtadi 
baada ya kifo cha Nabii (S.A.W) basi kamwe hatoitwa 
swahahaba,wala hana hadhi yoyote ile. 


Ufupisho: Na hayo yaliyotangilia yanatudhihirikia bayana 
umuhimu wa kufanyia kazi lugha na istilahi katika kubainisha 
mustalahati za kisheria kulingana na ufahahamu wa waliojikita - 
kwenye fani za Lugha-,kuliko mbali na tafsiri kwa rai au 


6 Al A'Ilaama /Nuurud Diinil a'aamily Al Jabai' y (aliyefariki :965 H) 
7 Ar Ria'aya (uk. :339) 


15 


matamanio ya nafsi, na kutokana na umuhimu wa upande huu 
wenye kutowa msingi wa ufahamu uliosahihi wa yatakayokuja 
hivyo nimependea kuubainisha kama kiingilio katika masuala haya, 
na hilo ni kabla ya kuingia kwenye kiini cha maudhui yenyewe, 
ambayo ni Sifa za Thagalaini (Qur-ani na A'tra —jamaa wa Nabii 
(S.A.W)-) juu ya Mawalii wa ar Rah maan (Masahaba-r.a-) 


MLANGO WA PILI 


Sifa za Thagalaini (Kitabu cha Allah na Jamaa wa Mtume — 
s,a.w-) juu ya Masahaba (r.a) 


Ni wajibu juu ya kila muislamu kuitakidi utukufu wa nafasi ya 
Masahaba wa Nabii Mohammad (S.A.W), na kwamba ndio umati 
na karne bora zaidi ya kiislamu ni ile karne yao, na hivyo ni 
kutokana kutangulia kwao katika Uislamu, na hadhi ya umakhsusi 
wao wa ushuhuba wa mwisho wa Manabii na Bwana wa Mitume 
Mohammad (S.W.A), kupigana pamoja nae, kutobeba kwao Sheria 
toka kwake, na kuwafikishia waliokuja baadae. Na kwamba 
muislam aitakidi vile vile kwamba Masahaba wa Nabii (S.A.W) 
hawapo kwenye daraja moja katika ubora na daraja, bali daraja zao 
hutofautina kulingana na kutangulia kwao katika Uislamu , Jihadi 
„Hijra na kwa kulingana na amali walizofanya kwa ajili ya Allah, 
Nabii na dini yao . 


Hivyo waislamu wanawatanguliza Muhajirina juu ya 
Answaar, wanawatanguliza ahli Badri juu ya ahli Baiati Ridhwaan, 
huwakuwatanguliza waliosilimu kabla ya ukombozi -Fat-hu 
Makkah — na kupigana juu ya wengineo, kulingana na ilivyotajwa 
na kubainishwa utajo wao toka kwa Thaqlaini ( Qur-anna Jamaa wa 
Mtume) ambao Nabii (S.A.W) ameusia kupendwa kwao . 

Hakika Thaqalaani wameshuhudia juu ya uadilifu wa Masahaba 
(r.a), na riwaya zinazojulisha kusifiwa kwa wema na wao 
zimeenea, kutokana na matendo yao mazuri na utukufu wa kauli 
yao. Na kutaja sifa hizi kwa yule mwenye kuzipata ndio usukani 
katika utafiti huu , kulingana na Sehemuu zifuatazo: 

Sehemu ya Mwanzo: Sifa za Thaqlaini ( Kitabu cha Allah na Ahlil 
Bait) juu ya (r.a) Masahaba wa Mtume(S.A.W) 


16 


Sehemu ya Pili: Sifa za Thaglaini juu ya (r.a) Masahaba wa 
Nabii(S.A.W) 

Sehemu yaTatu: Sifa za Thaqlaini juu ya (r.a) Muhajirina na 
Answaar (r.a) 

Sehemu ya Nne: Sifa za Thaqlaini juu ya Watu wa Badri(r.a) 
Sehemu ya tano : Sifa za Thaqlaini juu ya alietowa na kupigana 
Vita Kabla na Baada ya Fat-h(Ukombozi ): 


Sehemu ya Mwanzo: 
Sifa za Thaqlaini ( Kitabu cha Allah na Ahlil Bait) juu ya (r.a) 
Masahaba wa Mtume(S.A.W). 

Hakika muislamu mwenye akili timamu husoma Qur-ani na 
kizingatia Aya zake , kwani Aya za Qur-an zilizotaja fadhila za 
mema ya Masahaba wa Mtume(S.A.W) na namna ya kuteuliwa 
kwao na Allah, kuwachaguwa na kuwafanya waadilifu, kuwatakasa 
na kuwasifu kwa sifa za kukubalika zimeenea . 

Sifa za Masahaba wa Mtume(S.A.W) kwenye Kitabu cha 
Allah: 

Amesema Allah Taalaa::{ Muhammad Mtume wa Allah na wale 
walio pamoja nae ni wakali dhidi ya Makafiri ,Wenye 
kurehemeana baina yao utawaona wenye kusujudu kwa wingi 
wakitafuta radhi toka kwa Allah na radhi zake alama zao 
zimo kwenye nyuso zao kutokana na athari za kusujudu huo 
ndio mfano wao kwernye Tawrat na hivyo hivyo kwenye Injili, 
ikaitia nguvu ukautia umadhubuti ukakaa sawa juu ya kigogo 
chake ili iwachukize makafiri , Allah ametowa ahadi kwa 
walioamini na kutenda amali njema kuwa watapata msamaha 
na malipo makubwa } (Al Fat-h 29] 


Amesema Muhammad Baagir an Naasiry : { Muhammad 
Mtume wa Allah na wale walio pamoja nae ni wakali dhidi ya 
Makafiri Wenye kurehemeana baina yao utawaona wenye 
kusujudu} yaani wanatafuta kwa hilo ziada ya neema za Allah na 
fadhila zake, { alama zao zimo kwenye nyuso zao kutokana na 
athari za kusujudu } alama yao siku ya Kiama ni kuwa na weupe 
mkali ,(na mfano huo o uko kwernye Tawrat na} hivyo hivyo 
kwenye {Injili} yaani .wafuasi wake ,(ikaitia nguvu} ikajikita na 
kuusaida basi mmea huo ukapata nguvu ukasimama juu ya kigogo 


17 


na asili yake mpaka ukafikilia kikomo, amesema al Waahidy :''huu 
ni mfano uliopigwa na na Allah kwa Muhammad na Masahaba 
zake. 


{ili iwachukize makafiri} [A1 Fat-h 29] 
yaani katika jambo muna kuwachukiza makafiri kwa wingi wa 
waumini na kukubaliana kwao juu utiifu. 
: { Na wa mwanzo waliotangulia miongon imwa muhajirina na 
ansari ambao walimfata kwa wema , Allah ameshawaridhia na 
wao amwmridhia Allah} [At Tawbah:100] 


Amesema Sheikh Amiinud Diin Abu Ali Atibrisy : 

Hao ni wale waliosali kuelekea Vibla viwili, ikasemwa kwamba ni 
watu wa Badri, miongoni mwa Ansar na, watu wa Baiati Alaqabat 
ya mwanzo nao walikuwa wanaume kumi na wawili na watu wa 
Akaba ya pili nao walikuwa wanaume sabiini nao ni wale 
walioendewa na Mus-ab bin Umeir na kuwasomesha Qur-ani 
Tanbihi: 

Kundi katika watu wa fitina na matamanio ya nafsi wamejaribu 
kuziweka mbali Aya hizi toka kwenye tafsiri yake iliyo ya wazi na 
sahihi kwa pongezi juu ya Masahaba, na kusema kwamba aya hizo 
hazijulishi pongezi juu ya ujumla wa Masahaba kwani Allah 
amesema kwenye mwisho wa Aya ya Mwanzo :{ Allah ametowa 
ahadi kwa walioamini na kutenda amali njema kuwa watapata 
msamaha na malipo makubwa} [Al Fat-h 29] na akasema 
kwenye Aya ya pili : { Na wa mwanzo waliotangulia miongoni 
mwa Muhajirina na Answari} [At Tawbah:100] 

Hivyo tamshi (>na (ġ—) katika Aya mbili ‚linamaanisha: katika 
miongoni mwao ,na sio Masahaba wote,tunabainsha mambo 
yafuatayo : 

Kwanza : 


8 Tafsiir Majmaail Bayaan „angalia Jaamiil Jawaamii,min Wahyil Qur-aan 
(Suratil Fat-h :29) 


? Angalia Jaamiil Jawaamii, na angalia Tafsiir Wahyil Our-aan,Al 'Ayyaashy 
(Surati Tau 
:100) 


18 


Hakika Allah (S.W) kwenye Kitabu chake amebainisha Ayaat 
Muhkamaat —Yaani uwazi — zisizokuwa na ta-awili ndani yake, na 
yeyote atakayejaribu kutafiti taawili yake basi habari yake 
itamfedhehesha, na kuporomoka kwake kukashifika . 

Na miongoni mwao ni Ayatumutashabihati, yaani :ndani yake 
imokushabihiana kwa dalili juu ya wengi wa watu au baadhi yao, 
hivyo asili ni kurejesha Mutashabih kwenye Muhkam kwa hivyo 
aliyefanya hivyo ameongoka, na aliyefanya kinyume chake 
atakuwa amekwenda kinyume na haki. 


Pili :Hakika maaana ya neno( a) kwenye kauli yake Taala 
{Labs al gb iia agia Call | sas g lgiai cgil al aS } [A] Fat-h] 
na neno (o=) kwenye kauli yake { Na wa mwanzo waliotangulia 
miongon imwa Muhajirina na Answari} (AtTawbah:100 )Maana 
ya mwanzo :Ni kwamba (0-2) ni kwa maana ya jinsi yao , na 
miongoni mwa mifano yao Na hii ni kama ilivyo kwenye Kauli 
yake Taala: {Hivyo ni kwamba yeyote yule mwenye kutukuza 
vielelezo vya Allah basi hiyo ni kheri kwake mbele ya Mola 
wake,na wamehalalishwa kwenu wanyama isipokuwa tu wale 
wale waliotajwa kwenu, basi jiepushen ina vinavyoabudiwa 
visivyokuwa Allah na mujiepushe na kauli za uongo.} 

[ Al Hajj:30] 


Wala maana haikai sawa kwamba Allah (aamrishe kjiepusha na 
badhi ya awtthaan (masanamu au chochote kinachoabudiwa 
kisichokuwa Allah- S.W- ) bila ya mengine bali ametuamrisha 
kujiepusha na authani zote kwenye kali yake (S.W):{ Hivyo 
jiepusheni na uchafu —min- katika authan na jiepusheni na 
kaul iza uongo }[A]l Hajj:30] yaani :jiepusheni na authan katika 
jinsi na mifano ya masanamu (authani) . 

Maana ya Pili : Kwamba neno (ù ) linakuja kwa ajili ya msisitizo 
na kwa ajili ya jinsia —aina - 

Pia ndivyo ilivyo kwenye kauli yake Taa'la: (Na tumeteremsha 
(œ) katika Our-anyaliyo ponyo na rehema kwa waumini na 
kamwe haitowazidishia madhalimu ila hasara} [Al Israa: 82] 
hivyo basi jee yuko mwislamu mwenye akili mwenye kufahamu 
maana ya Aya kuwa baadhi ya Qur-ani ni ponyo na rehema , na 
baadhi yake haiko hivyo ? 


19 


Lakini mwislamu anafahamu kwamba Our-anyote ni Ponyo na 
rehema , na kwamnba Allah (S.W) amewatilia nguvu kwenye Aya 
tukufu iliyotangilia kwamba Our-anyote ni Shufaa na rehema. 

Tatu : Kwamba mtiririko wa Aya ya mwanzo ndani yake zimo sifa 
za Masahaba wote na hamna upondwaji wa Sahaba ye yote yule — 
baadhi yao-. Amesrema Allah Azzaa wa Jallah :{Wakali juu ya 
Makafiri ,warehemevu baina yao ,utawaona ni wingi wa 
kurukuu , wingi wa kusujudu | (Al Fat-hu:29], hivyo Allah 
amewatakasa kwenye siri na dhahiri zao kwa kusujudu, kurukuu na 
kujidhalilisha kwake na akawatakasa kwenye siri na dhahiri zao 
vile vile kwenye kauli yake Taala: { Wanatafuta fadhila toka 
kwa Allah na uradhi wake}:[ Al Fat-hu :29] 


Bali Tabaraka wa Taala anapotaka kuangamiza kaumu hubainisha 
dhahiri na undani wao, kama alivyosema Allah kuhusiana na 
wanafiki :{Hakia wanafiki wanamuhadaa Allah nae ni 
mwenyekuwahadaa -vile vile - , na wanaposimima kwenda 
kuswali basi husimama katika hali ya uvivu , wanajionesha 
kwa watu na hawamkumbuki Allah ila kidogo tu - } 

[An Nisaa :142] 


Iinatubainikia kwamba Allah anawapa ahadi wale ambao 
wameamini na kutenda amali njema katika wao kupata maghufira 
na malipo makubwa :[Alfat-h : 29 ] na kauli yake Taalaaq 


{Na waliotangulia wa awali katika Muhajirina na Answaar} 


[At Tawbah :100] yaani :katika jinsi yao, na kutilia msisitizo juu ya 
hali yao pamoja na Nabii (S.W.A). 


Sifa za Ahlul Bait Juu Ya Masahaba Watukufu : 


Sifa hizi zilibarikiwa na kwenye Kitabu cha Allah ilikuwa ni 
habari njema iliyokuwa kwa mwenye kuwadiriki Masahaba au 
kumuona mmoja wao, amesema Nabii (S.A.W):” Mafanikio kwa 
mwenye kuniona, habari njema kwa mwenye kumuona alieniona 
na habari njema kwa mwenye kumuona aliemuona alieniona ” Ni 
Fahari iliyoje kwa Amiril Muuminiin Alinae akiwa mwelevu kwa 


20 


habari za kaka zake baada ya kuwajibu watu Al-Kufa na kuona 
ukosefu na upungufu utetezi wao kwake ,akisema akiwa mwenye 
kukumbusha na kuwasifu Masahaba wa Mtume (S.A.W):”Hakika 
nimewaona Masahaba wa Mtume (S.A.W)- basi sikumuona yeyo 
yule aliyeshabihiyana Na yeyote yule katika nyie, hakika wao 
walikuwa wakiamka katika hali ya nywele timtim wenye mavumbi 
na wao wamekesha katika hali ya kusujudu, kusimama -kwa 
kuswsali — wakigeuka baina ya nyuso za o,wakisimama mfano wac 
kaa la moto kwa kukumbuka marejeo yao, kama kwamba baina ya 
macho yao kuna miguu ya mbuzi kutokana na urefu wa kusujudu 
kwao, Allah atajwapo macho yao hububujikwa na machozi mpaka 
vifua vyao kurowa kwa machozi ,wakiinama kama inavyoinama 
miti siku ya upepo mkali, kutokana na hofu ya adhabu na kutarajia 
malipo ” 0 Imam Ali anaieleza hali yake na ile ya Masahaba wa 
Mtume (S.A.W) na ushujaa wao wote mbele ya uso wa maadui 
kwa kaul iyake:”Kwa hakika tulikuwa pamoja na Mtume (S.A.W) 
tunauwa mababa zetu, watoto wetu, makaka na maaami zetu, yote 
hayo hayatuzidishii ila imani, kujisalimisha —kwa Allah- na 
kuendelea kwenye vita ,uvumilivu juu ya maumivu na jitihada juu 
ya kuwapiga vita maadui, mtu miongoni mwetu na mwengine 
katika maadui zetu wanatiana mieleka kama wanavyosongana 
mafahali wawili akimvizia mwenzake yupi kati yao atamnywesha 
mwenzake kikombe cha mauti ,basi mara ushindi huwa wetu dhidi 
ya maadui zetu,na mara huwa maadui zetu dhidi yetu, hivyo Allah 
alivyouona ukweli akateremshwa kushindwa juu ya maadui zetu na 
kututeremshia, mpaka Uislamu ukajikita kwernye makazi 
yake,naapa lau tungefanya kama munavyofanya nyie-gakimaanisha 
wafuasi wake -Diniushindi ” 

.anadamu,hivyo Allah atatuma upepo mweusi, na hapatobakia 
asiekuwa Allah Taalaa ila Allah atakichukuwa. ”"' 


Nabii (S.A.W) alimuombea dua ya kheri na rehema kwa kila 
atakae chukua nafasi yake baada ya yeye ,bila ya kuainisha 
alieainshwa kwa uimamu-uongozi, na akajaalia sifa ya 
atakaechukua nafasi yake kuwa ni mwenendo wake juu ya 
mwongozo wake (S.A.W), hivi ni kutokana wa ujulishaji wa 





10 Nahjul Balaagha (uk.43) na angali Al Kaafy(236 /2 ),Bihaarul Anwaar@307/66) 
11 Bih'aarul anwaar (309/22) 


21 


makubalino -Ijmai-juu ya neno la Masahaba juu ya 
watakaomchagua baada yake. Imepokewa kutoka kwa Ridhwa 
(a.s), kutoka kwa mababa zake, amesema Allah Taalaa :{ 
Muhammad Mtume wa Allah na wale walio pamoja nae ni 
wakali dhidi ya Makafiri ,Wenye kurehemeana baina yao 
utawaona wenye kusujudu kwa wingi wakitafuta radhi toka 
kwa A na radhi zake alama zao zimo kwenye nyuso zao 
kutokana na athari za kusujudu } (Al Fat-h 29] 


Ni wajibu ya kila muislamu kuitakidi utukufu wa cheo cha 
Masahaba wa Nabii (S.A.W). 


SEHEMU YA TATU :SIFA ZA THAOLAINI JUU YA 
MUHAAJIRINA NA ANSWAAR; 


Allah amewafanya bora Muhajirina na Answaar baina Masahaba 
wengine (r.a). Hivyo ni kutokana na kutangulia kwao kuitikia wito 
wa Mtume (S.A.W), kuingia kwao mumo na kustahamili kwao 
maaudhi kwa ajili yake. Allah amewafanya bora Muhajirina juu ya 
Answaar, kwani Muhajirina wamekusanya baina ya Hijra na nusra. 

Na wakawacha jamaa, mali na nchi zao na kutoka kwenda kwenye 
nchi ambayo wao ni wageni wakitafuta malipo na nusra tu ya Allah 
(SW) 

Ama Answaar basi wao walijiwa na Mtume (S.A.W) kwenye nchi 
yao wakamnusuru ,wakagawa mali wake zao kwa ajili nusra ya 
Allah na Mtume wake (S.A.W). 


Na Thaglaan (Kitabu cha Allah na Vtra -jamaa wa Nabii- 
(S.A.W) wamelishuhudia juu ya fadhila na kuridhiwa kwao, Aya 
Tukufu zimefatana na kuenea zikiweka wazi hali ya Masahaba, 
zenye kubainisha fadhila zao kubwa na uradhi wa Mola wa 
walimwengu wote kwao, na ibara kuhusiana na hili zimekuja kwa 
aina mbali mbali zikiwa ni tafsiri za Aya mbali mbal 


Sifa za Our-ani Tukufu juu ya Muhajirina na Answaar: 

Amesema Ta'alaa:(Ni kwa ajili ya Muhajirina waliotolewa toka 
kwenye nyumba zao na mali zao wakitafuta fadhila za Allah na 
uradhi, na wanamnusuru Allah na Mtume wake hao ndio 
wakweli na wale ambao walikaa kwenye nchi na imani kabla 


22 


yao wanawapenda wale waliohamia kwoa na kamwe kwenye 
nyoyo zao hawana haja yoyote ile kwa yale waliopewa — 
answaar —na hata kwamba wanayohaja , na ye yote 
aliyeepushwa na choyo cha nafsi yake basi hao ni wenye 
kufanikiwa? 


Amesema Sheikh Muhammad Baagir an Naaswiry : 


{Ni kwa ajili ya Muhajirina }waliohamia Madina wakikimbia 
toka Makkah na kwengineko {waliotolewa toka kwenye nyumba 
zao na mali zaowiokuja wakitafuta fadhila za allah na uradhi } 
yaani wanainusuru dini ya Allah .{ na wanamnusuru Allah na 
Mtume wake hao ndio wakweli na wale ambao {walikaa 
kwenye nchi } yaani Madina walipoishi Answaar kabla ya 
Muhajirina,au kabla ya kuamini kwa Muhajrina nao ni wanaume 
sabiini watu wa bayat Al-aqabah waliom-bayi’ Nabii(S.A.W) juu 
ya kupigana vita dhidi ya weupe na wekundu {na imani kabla yao 
wanawapenda wale waliohamia kwao} nao kwa hakika 
waliwatendea mema Muhajirina, na kuwaweka kwenye nyumba 
zao na kuwashirikisha kwenye mali zao, na kamwe hawana hasadi 
yoyote wala chuki kwa waliyopewa Muhajirina na kukoseshwa 
wao toka kwenye mali za Bani Nadhw'iir,( kamwe kwenye nyoyo 
zao hawana haja yoyote ile kwa yale waliyopewa -Answaar — 
na} hata kwamba ikiwa wanayohaja} yaani pamoja na ufakiri 
wao na haja zao, {na ye yote aliyeepushwa na choyo cha nafsi 
yake) yaani anayejiepusha na ubakhili wa nafsi yake{basi hao 
ndio wenye kufanikiwa} waliofanikiwa na kufuzu . 


Amesema Sheikh Muhammad As Sabzawaary An Najafy : 


{Ni kwa ajili ya Muhajirina} walioiwacha Makkah na kukusudia 
Madina, Mahamizi ya Nabii(S.A.W) na toka kwenye nchi ya vita 
kwenda kwenye nchi ya amani nao ni { waliotolewa toka kwenye 
nyumba na mali zao} walizokuwa wakizimiliki {wakitafuta}... 

{ fadhila za Allah na uradhi Jwakitafuta fadhila uradhi na rehema 
zake{na wanamnusuru Allah) yaani :wanahama kwa ajili ya 


23 


kumnusuru na wananusuru ...{ na Mtume wake} kwa kumpa 
nguvu dhidi ya maadui zake fhao ndio wakweli) kikweli kweli, 
kwani wao walikusudua kuinusuru Dini , na kumuitikia Allah na 
Mtume wake (S.A.W), na baada ya kuwasifu watu wa Makkah na 
wengineo miongoni mwa Muhajirina amewasifu Answari katika 
watu wa Madina kwani wao waliridhisha nafsi kutokana na —Fayi- 
waliamua wagawiwe Muhajirina wanaohitajia akasema 

{ na wale ambao walikaa kwenye nchi Hna imani} kwa vile 
hawakuamini kabla ya muhajirina, bali walioamini baada ya 
Kuhamia kwao Nabii (S.A.W) kwao isipokuwa kidogo tu miongoni 
mwao. Ama kuunganishwa imani na Unabii, ni kuunganishwa ni 
kwa kidhahiri na lile la kimaana kwani imani haikai, na makadirio 
yake na wakaona bora imani kuliko ukafiri {kabla yao} yaani 
kabla ya muhajirina hawajahamia kwao pale walipowafanyia 
wema,kwa kuwaweka kwenye nyumba zao na kuwashirikisha 
kwenye mali zao {wanawapendelea wale waliohamia kwoa } 


{na kamwe kwenye nyoyo zao hawana haja yoyote ile kwa yale 
waliopewa }—Answaar -yaani kamwe sio wenye choyo ,chukii 
wala hasad nafsi zao kwa sababu ya yale yaliyochukuliwa na 
Answaar katika Fay, iliyomilikiwa kwenye mali ya Bani 
Nadhw'’iir,bali nafsi zao zilipendezewa na walikuwa {na 
wananyima nafsi zao } yaani wanawatanguliza na 
wanaawafadhilisha katika upewaji na hata kwamba 
wanayohaja } yaani hata wakiwa juu ya nafsi zao wanayohaja na 
ufakiri,na hivyo ni kutokana na huruma kwa ndugu zao na kutafuta 
malipo na thawabu, { na ye yote aliyeepushwa na choyo cha 
nafsi yake basi hao ni wenye kufanikiwa}Yaani wenye kufuzu 
kwa thawabu za Allah wakitarajia Pepo na neema zake. 

Amesema Allah Taa'laa:f Na wale ambao walihama na 
kupigana kwenye njia ya Allah na wale ambao walikaa na 
kunusuru hao ndio wumini wa kweli wameshathibitikiwa na 
maghufira na riziki tukufu . pamoja nao basi hao ni miongoni 
mwenu, na jamaa ni bora wao kwa wao kwenye Kitabu cha 
Allah hakika Allah ni mjuzi juu ya kila kitu } 

[Al —Anfaal :74-76]. 


Amesema Sheikh Muhammad As Shabzawaary An najafy : 


24 


{Na wale ambao walihama na kupigana} yaani wale ambao 
walimsadiki Mtume (S.A.W) kwa yale aliyokujanayo toka kwa 
Allah ,na kuyakinisha kuwepo kwa Allah na upweke wake ,na 
kuwacha nchi zao wakikimbia kwa ajili ya Dini yao pamoja na 
Mtume (S.A.W) na kupigana .pamoja nae ili kunusuru Dini na 
Sharia yake {hao ndio waumini wa kweli}Al —Anfaal :74-76].hao 
ni wakweli kikweli kweli ‚kimaneno na kivitendo, kwahakika 
walithibitisha imani yao mpaka wao wakapata dalili kwamba hiyo 
ndiyo imani ya kweli, hivyo basi {wameshathiboitikiwa na 
maghufira.}. 


Yaani Allah amewaandalia wao {maghfira}:kwa kusamehewa 
makosa yao, na riziki tukufu za wasaa kubwa isiyosibiwa na tatizo 
lolote {Na wale ambao waliamini baadae na kuhama na 
kupigana} (Al —Anfaal :75].yaani walioamini baada ya Ukombozi 
wa Makkah ,na imesemwa kwamba ni wale walioamini baada ya 
kuamini kwenu .{Na wakahama kwenda kwa Nabii(S.A.W) 
baada hijra yenu ya mwanzo { Na wakapigana pamoja nanyi} 
wakawapiga vita makafiri na washirikina pembeni mwao {hivyo 
hao ni miongoni mwao }basi hao ni katika nyie kiimani ,kihijra na 
kijihadi na kihukmu katika kuwaunga mkono „mirathi na nusr; 
pamoja na imani na Hijra yao kuchelewa . 

Na akasema Allah Taa'laa :{Na wale ambao waliamini na 
wakahama na wakapigana katika njia ya Allah kwa mali na 
nafsi zao wao wanayo daraja kubwa na wao ndio wenyekufuzu 


Amesema Seyyid Muhammad Husein Fadhlullahi : 


{Na wale ambao waliamini na wakahama na wakapigana } na 
kuhimili waliyoyahimili miongoni mwa kuhama nchi , kuelekea 
kwenye pahala ambapo mtu anamiliki uhuru katika Daa'wa na 
Jihadi na kujitenga toka kwenye mwahala mwa ukandamizaji 
ambamo kunaweza kumhatarishia imani yake, na hiyo ni dalili ya 
ikhlasi kubwa kwa ajili ya Allah na katika yale yanayoonesha juu 
ya kila huruma za kinafsi kwenye mambo ya kishenzi, kwa ajili ya 
Allah pekee ,na wale ambao walipigana Jihadi {katika njia ya 
Allah kwa mali na nafsi zao} kwa yale waliyoyatowa katika mali 
zao kwa ajili ya Da'awa na Jihadi ‚kwa yale waliyopambana nayo 
katika makosa ya kimadia na kimaana kwenye muelekeo huu, pale 


25 


walipokosa kila maana kwa upande wa kibinadamu katika mule 
wanamoishi, na kuelekea kwenye kundi lenye harakati kwenye 
nyanja za ujumla wenye kuambatana na Allah , na kwa uhai,hao 
{wao wanayo daraja kubwa} kuliko kila mfano mwengine ambao 
huweza kufanya kheri katika nyanja maalumf na wao ndio 
wenyekufuzu |kwa rehema,ridhaa na Pepo yake. 


Na akasema Allah Taala:{Ewe Mola wetu hakika sisi tumemskia 
mlinganiaji akilingania imani kwamba muaminini Mola Wenu 
hivyo tumeuamini ewe Mola basi tusamehe madhambi yetu na 
tufutie maovu yetu na utufishe pamoja na -watu- wema. Ee 
Mola wetu! na utupe yale uliyotuahidi juu ya Mitume yako na 
usituhuzunishe Siku ya Kiama kwani hakika Wewe kamwe 
hukhalifu ahadi . Basi Mola wao akawatekelezea kwamba 
hakika mimi kamwe sibezi amali ya mfanyaji amali ye yote 
yule, awe mwanamume au mwanamke wao kwa wao, hivyo 
wale ambao wamehama na na kufurushwa toka kwenye nchi 
zao na kuudhiwa katika njia yangu na wakapigana na kuuliwa, 
hakika nitawafutia maovu yao na hakika nitawaingiza Peponi 
-ambazo - chini yake hupita mito, yakiwa ni malipo mbele ya 
Allah, na Allah kwake Yeye yapo malipo mema. 

A mesma Seyyid Abdullahi Shibr: 


{Basi Mola wao akawatekelezea) yale waliyoyataka{ kwamba 
hakika mimi} (kamwe sibezi amali ya mfanyaji amali ya ye 
yote yule awe mwanamume au mwanamke | bayana ya amali 
zao {wao kwa wao | kwa mkusanyiko wa wanaume na wanawake 
miongoni mwao ni asili moja au uislamu ,(hivyo wale ambao 
wamehama} shirki, nchi zao au kaumu zao kwa ajili ya Dini { na 
kufurushwa toka kwenye nchi zao na kuudhiwa katika njia 
yangu}kwa ajili ya dini yangu na sababu yake{ na 
wakapigana}łna washirikina ..{ na kuuliwa|wakastash-hid na nah 
ii haimaanish iutaratibu kwa vile muradi ni pale walipoambiwa 
piganeni ... { hakika nitawafutia maovu yaoH na hakika 
nitawaingiza Peponi -ambazo - chini yake hupita mito ,yakiwa 
ni malipo mbele ya Allah }wanayostahiki toka kwake.{ na Allah 
kwake yeye yapo malipo mema.} juu ya amali asioweza-kutowa - 
ye yote yule asiekuwa yeye. 


26 


Hivyo ewe msomaji, mpenzi wa Ahlil Baiti Rasuulillahi - yatie 
akilini hayo yaliyotangulia, madogo mepesi miongoni mwa 
yaliyokuja katika fadhila za Masahaba. wote. 


Sifa za Thaglaan 
(Kitabu cha Allah na P’tra -jamaa wa Nabii-(s.a.w))- 
Juu ya Makhalifa watatu (r.a)) 


Na baada ya kutubainikia namna sifa na madaha zilivyochupa 
mpaka juu ya Masahaba wa watukufu, umekuja umakhsusi na 
ufungaji wa juu wa sifa hizo maalum juu ya Makhalifa watatu 
waongofu wa mwanzo (r.a). Nabii-(s.a.w) aliwaowa bint Abubakri 
Sidig(r.a) na Hafswah bint Omar bin Khattab, bali kamwe hakuowa 
mwanamke wa Kihaashimiyyah nae akiwa na wake kumi na 
mmoja, akawamuzesha Othman bin Affaan(r.a) mabinti zake 
wawili Ruqayyah na Ummu Kulthuum. Imam Ali (as.) 
akamuozesha Omar ibn Khattab binti yake Ummu Kulthuum.'” Na 
watoto wake akawaita kwa majina yao na hivyo hivyo watoto wake 
yeye pia waliwaita watoto wao kwa majina yao. 


Inawezekana kutolea dalili hali hii juu ya mahusiano haya 
mazuri wenyewe kwa wenyewe., na yale waliyokuwanayo 
miongoni mwa mapenzi, na utii wao kwa Allah na kwa Nabii 
wake-(s.a.w), na kwamba hili linaonekana wazi kwa yule ambaye 
moyo wake na kuondokewa na kizibo cha ubaguzi toka kwenye 
macho yake, na akageuza geuza macho yake kwenye vitabu vya 
Historia kwa mambo na kadha na riwaya tofauti. 


Lakini ninatoshelezeka na baadhi ya riwaya zilizotolea na 
maulamaa kwenye vitabu vyao toka kwa maimamu (a.s) ambazo 
zinajulisha juu ya pongezi hizi . 


Amesema Imamu Ali (a.s) "Naapa hakika cheo chao kwenye 
uislamu ni kikubwa ,na kwamba hakika walisibiwa na majeraha 


12 Angalia al Kaafy (115/6) , ‚Ii laamil Wurraa (uk. 141). 
13 Angalia uk....wa kitabi hichi. 


2T 


makali kwenye uislamu, Allah awarehemu na awalipe malipo 
makubwa kwa waliyoyafanya ) 


Amesema (a.s) akiwapongeza Makhalifa watatu na wale 
waliowabayi (r.a):"Hakika kaumu iliyonibayii ni ile kaumu 
iliyowabayii Aba Bakri Sidiq(r.a) , Omar na Othman bin Affaan 
(r.a) juu ya waliyowabayiia wao, na kamwe haimpasii 
mwenyekuwepo kuchagua wala aliekuwa hakuwepo yeye kupinga , 
shura ilikuwa ya Muhajirina na Answaar, hivyo wanapomteuwa 
mtu yeyote na wakamwita Imamu, jambo hilo huwa ni ridhaa ya 
Allah (S.W) , na akitoka kwenye amri ya makubaliano yao kwa 
kutia kasoro , bid-a au upotevu atakuwa ametoka kwenye 
makubaliano hayo, na akikataa watampiga vita juu ya kufuata njia 
ya waislamu na Allah atamsaliti kwa lile alilolipa mgongo ) 


Akasema Imamu Ali (a.s) akimpongeza Omar bin Khattab (r.a) 
"Hongera za Allah zimwendee fulani mefanya mema, akatibu 
matatizo, akasimamisha Sunna „akaipa mgongo fitina, akaondoka 
akiwa ni mwenye nguo safi, mchache wa aibu,akaboresha habari 
zake ,shari zake akazitangulia, akatekeleza utiifu wake kwa 
Allah,na kujiepusha na shari kwa sababu ya haki yake!" 


Nae kasema vile vile kumwambia Omar bin Khattab (r.a) 
kwenye uhai wake, akiwa amemshauri kuhusiana na kwenda 
kwenye vita na Warumi" Hakika ewe utakapo kwenda mwenyewe 
kwenye adui huyu likatokea la kutokea basi waislamu hawatokuwa 
na pakukimbilia wala pahala pa kutiliwa nguvu, hawatokuwa na 
pakukimbilia isipokuwa nchi zao zilizombali, baada ya wewe 
hakutakuwa na marejeo, hivyo mpeleke mtu mwenye ujuzi wa 
kupigana na nasaha, Allah atakapotupa ushindi basi hilo ndilo 
tunalolipenda na ikiwa vyenginevyo basi wewe utakuwa ndio 
makimbilio ya waislamu . "7 





14 Wagatu Swaffaini (uk. :88) ,Sherhu Nahjil Balaaghah(86/15) 
15 Nahjil Balaaghah(uk. 366), Bih’aarul anwaar(76/33) 

16 Nahjil Balaaghah (uk. 350) 

17 Nahjil Balaaghah(uk. 192), Bih’aarul anwaar(135/31) 


28 


Na cheo toka kwa Ahlil Bait (a.s) kwa Abubakri Sidiq(r.a) 
Omarbin Khattab (r.a) kikachupa mpaka hata baada ya kufariki 
kwao kwa muda mrefu ,kiasi kwamba walikwenda juu mwongozo 
wao na kamwe hawakubadilisha chochote bali walikuwa wakichota 
toka kwenye visima vya elimu zao na fatawa zao (r,a), na dalili ya 
haya ni : 


Vile alivyosema Imamu Ali (a.s) pale alipotakiwa kurejesha Fadak 
—Nae wakati huo akiwa Khalifa :"Hakika mimi namuonea haya 
Allah kurejesha kitu kilichozuwiwa na Abubakri Sidiq na 
kuendelezwa na 'Omar" 

Nae Imam Muhammadul Baagir akalihimiza kundi lake kufanya 
kama alivyofanya yeye, pale alipomfata Abubakri Sidiq, pale 
alipoulizwa kuhusiana na kujuzu kwa kupamba upanga, akasema 
"Naam hakika amepamba Abubakri Sidiq upanga wake kwa fedha 
'muulizaji akasema :unasema hivi? Imam akondoka pahala pake 
akasema:"Naam Sidiq Naam Sidiq ‚yeyote asiemwita Sidiq basi 
Allah kamwe hatomsadikisha kauli yake Duniani na akhera"' 

Basi hao ndio Ahll Bait ya Rasuulil Lahi (a.s) nao ndio watu 
wazama za karibu na Abubakri Sidiq na Omar bin Khattab (r.a) 
kamwe hawakupitikiwa na walichokifanya wala kuondokewa na 
walichokifanya , hivi haitutoshelezi ushahidi na rai zao kwa kundi 
hilo la watu , au tanaka mongozo na na kauli zisizokuwa mongozo 
na kauli zao (a.s)? 


Sifa za Nabii (S.A.W) na Ptrah Juu ya Muhajirina na 
Answaar: 


Kumekuja riwaya sahihi zenyekuenea toka kwa Ahlil Bait (a.s), 
zinazojulisha juu ya fadhila za Muhajirina na Answaar miongoni 
mwao, ninazileta hapa : Toka kwa Jabir bin Abdillahi toka kwa 
Nabii (S.A.W) amesema:” Muhajirina na Answaar ni vipenzi 
wenyewe kwa wenyewe duniani na Akhera,na waliowachiwa 
katika Makureshi, na waliochiwa huru katika Thagiif, ni vipenzi 
wenyewe kwa wenyewe duniani na Akhera” 





18Sherhu Nahjil Balaaghah(252/16) 
1 Kashful Ghummah (147/2) 
a Angalia Aamaalit Tuusy(uk.268) na Bib’aarul anwaar(22/311 ) 


29 


Katika habari inayotoka kwa Ka'ab bin Ujrah :” Hakika 
Muhajirina na Answaar na Bani Hashim walitofautiana kuhusu 
Mtume (S.A.W) ni yupi katika sisi kwake yeye ni vipenzi zaidi 
amesema:” amesema: ” Mtume (S.A.W):”Ama nyie enyi kundi la 
Answaar basi hakika mimi ni kaka yenu wakasema:” Allahu 
Akbar! tunakwenda nae tunaapa na Mola wa Kaaba!,ama nyie enyi 
kundi la Muhajirina basi hakika mimi ni katika nyie wakasema:” 
Allahu Akbar! tunakwenda nae tunaapa na Mola wa Kaaba! 
akasema:” Ama nyie kundi la Bani Hashim basi hakika nyie ni 
katika mimi na toka kwenu basi sote tukasimama tukijifakharisha 
kwa Mtume (S.A.W)?! 


Na kutoka kwa Abi Sai'idil Khudry , hakika alimsikia Mtume 
(S.A.W) akisema:”Hakika mimi nimekuwachieni kwenu vizito 
viwili isipokuwa tu kimoja vyao ni kuikubwa kuliko chengine 
akasema zingatieni, hakika watu wa nyumba yangu ni jicho langu 
ninalokimbilia, zingatieni na hakika Answaar ni ngome yangu basi 
wasemeheni matendo yao,na msaidieni mtenda wema wao”? 

Na nasi hizi tukufu kamwe hazikuwa mbali kwenye akili za Ahlil 
Bait, bali hakika walizihifadhi na kuzitia akilini ,na katika hilo ndio 
iliyokuwa sifa ya Imam Ali (a.s) kwa Muhajirina kwenye jibu lake 
kwa Muawiya, anasema:”Hivyo watu waliotangulia wametangulia 
kwa utangulizi wao na Muhajirina wa mwanzo wameondoka na 
fadhila zao”.” 

Nae akasema (a.s): ”Na katika Muhajirina zimo kheri yingi 
tunazozielewa, Allah awalipe malipo mema” 


Hasan amesimulia toka kwa Nabii (S.A.W) kwamba amesema: ” 
Yeyote aliekimbia kwa ajili ya dini yake toka nchi kwenda kwenye 
nchi ,hata ikiwa ni shubiri moja ya ardhi basi huyo amethibitikiwa 
na Pepo, na atakuwa rafiki wa Ibrahim na Muhammad (S.A.W).” 


21 Al Manaagib(331/3), Bih'aarul anwaar(22/312 ) 

22 Bih'aarul anwaar(22/311 ) 

23 Nahuj Balaaghah (uk.374), Bih'aarul Anwaar(33/104 ) ,Waga'atu Swiffiin (uk. 149) 

24 Bih'aarul Anwaar(33/1104) ,Waga'atu Swiffiin(uk.88) 

25Bih'aarul Anwaar(31/19) ,, Majmuua'tu Warraam (33/1) Tafsiirus Swaafy (490/1),Tafsiiru Nuuruth Thagalaini 
(491/1) 


30 


Na hayo yaliyotangulia ni mtiririko katika mitiririko, na matone 
toka kwenye bahari kubwa inayotiririka juu ya nyoyo, hivyo yawe 
ni mwongozo unaotosheleza, na nuru ya kuangazia, imuhuwishe 
yule aliekuwa kasahau, au alietaka kundi lao.afate fadhila na 
mienendo yake, Wallahi hongera Muhajirina na Answaar Ahlil Bait 
(a.s) pale walipowasifu Masahaba(r.a) na kamwe hawakumkuta 
yeyote toka kwenye sifa na mad-hi hizi. 


Sehemu Ya nne:Sifa za Thaglain juu ya Watu wa Badr: 


Baada ya sifa za ujumla juu ya Masahaba(r.a) na kwa vigawanyo 

vyake Muhajirina na Ansar (r.a),kumekuja ubainishwaji wa 
makundi maalum ya Masahaba (r.a), kwa sababu ya kutofautika 
kwao kutokana na amali tukufu au sababu muhimu hivyo 
wakajichukulia ziada ya fadhila kuliko wenzao wengine. 
Allah (S.W) akajaalia ubora na daraja kubwa kwa Masahaba 
waliohudhuria vita vya Badri miongoni mwa waislamu, ambapo 
wakati huo walikuwa kidogo na kamwe hakujitayarisha na 
mapambano dhidi ya vigogo wa kikureshi pale mlinganiaji 
alipowajia kwa ajili ya kupambana na msafara wa makafiri wa 
kikureshi. 


Ushindi ulio wa wazi ulipatikana kutokana na fadhila na wema wa 
Allah juu ya mikono ya wachache hao, ambao waliowatisha 
waarabu na kuwafanya waogope ,na Vita hivi vikawaletea hadhi 
kubwa baina ya makabila ya kiarabu . 

Kwa hakika Allah aliwatunza watakatifu hao na kuwapa habari 
njema kwamba wao kamwe hawatakufa kwenye kufuru na kwamba 
madhambi yao yamefutwa kwa idhini yake (S.W) ( nasi Allah 
atujaalie hivyo ).. 


Na hivi ndivyo alivyomuhakikishia Omar bin Khattab pale 
alipotaka idhini akate kichwa vha Khatib bin Abi Baltah” (r.a) 
hivyo Nabii (S.A.W) akamwambia:"Na kitu gani kinakujulisha ewe 
Omar huenda Allah ameona amali za watu wa Badri akawambia 
: Fanyeni munavyopenda kwa hakika nimeshakusameheni “ 





26 Angalia :Bih’aarul Anwaar(92/21),Sherhe Nahuj Balaaghah (89/17) 


31 


Utakaso huu na shahada ya milele toka kwa Allah (S.W) juu ya 
ulimi wa Nabii (S.A.W) kwa watu wa Badri na kwamba yeye yuko 
radhi nao mpaka siku ya kiama. 


Sehemu ya Tano :Sifa za Thaglaini juu ya alietowa na 
kupigana Vita Kabla na 


Baada ya Fat-h(Ukombozi ): 


Baada ya kusifiwa kwa watu wa Badri (r.a), kutokana na 
hima yao ya kupigana pamoja na Mtume (S.A.W) bila ya ulinganio 
wala ahadi ,wigo wa sifa umeongezeka ili uchanganye wale ambao 
walitowa na kupigana kabla ya Fat-h. 

Muislamu anaamini ubora wa hao waliotowa kabla ya Fat-h. 
na kupigana mingoni mwa Msawahaba (r.a) juu ya wale ambao 
walitowa baada ya Fat-h. na kupigana baada ya Fat-h.. 

Fat-h.iliyokusudiwa ni (Suluhu Hudaibiyyah) kama 
alivyosema Allah Taa'la { Hakika sisi tumekukombolea 
ukombozi ulio wa wazi -ukombozi uliomkubwa - HAI Fat-h:10 ] 

Na H'udaibiyyah:Ni kisima karibu na Makkah ,hapo ndipo 
palipotokea baia't Ridhw' wan, na Suluhu Hudaibiyyah ilikuwa 
hapo.pale Makureshi walipomzuwia Mtume (S.A.W) na 
Masahaba zake(r.a) kuingia Makkah hivyo wakambayii’( 
wakampa ahadi ya kumtii) juu ya kifo. 


Na wamefanywa makhsusi watu wa Fat-h(Ukombozi ) au 
Suluhu Hudaibiyyah kwa sifa hii makhsusi na miongoni mwa 
fadhila na hadhi kubwa kwa mahitaji ya kiwango cha juu 
yaliyokuwa kwa Nabii (S.A.W). na Masahaba zake (r.a) katika 
wakati wake kwa idadi na hesabu kwenye mazingira yake mazito , 
Suluhu na na yale yaliyotokea baadae miongoni mwa ahadi za utii 
baina ya Masahaba (r.a) na Nabii (S.A.W) .Fat-h (Ukombozi ) ulio 
bayana kwa ajili ya matokeo makubwa makubwa yaliyofatilia 
baada ya hapo.Na kwa kweli Mtume (S.A.W) aliwabayii waislamu, 
na idadi yao ilikuwa haizidi Masahaba (r.a) na kutokuhudhuria kwa 
Othman kwenye mubayaa'-ni matokeo ya kwenda kwake kwa ajili 
ya ukaa kati tokea kwa Nabii (S.A.W) kwa watu wa Makkah-, 


32 


Nabii (S.A.W) alinyanyua mmoja wa mikono yake mitukufu juu ya 
mwengine kwa ajili ya mubayaa’ wa Uthman bin Affaan (r.a). 


Waislamu walisema hongera kwa Othman ameshatufu Al 
Kaabah nae amekwenda baina ya Swafa na Marwa na ameshatoka 
kwenye ihram Nabii (S.A.W) akasema “ hakuwa wa kufanya 
hivyo,basi Othman(r.a) alipokuja akaulizwa na Nabii (S.A.W) jee 
umetufu? akasema :” Sikuwa mwenyekufu wakati Mtume (S.A.W) 
bado hajatufu . 


Hivyo basi Bay-a'a hii ikaitwa Fat-h (Ukombozi ) kutokana na 
yaliyopatikana baada na kwa sababu yake miongoni mwa kheri 
nyingi na nusra kwa waislamu, na Allah Mtukufu akawasifu 
watakatifu hao, na kuwatakasa dhahiri na kwenye siri zao hivyo 
(S.W) akasema:{ Hakika Allah amewaridhia waumini pale 
walipokubayi’i chini ya mti , basi Allah ameyaelewa yale 
yaliyomo kwenye nyoyo zao „hivyo akashusha utulivu juu yao 
na akawalipa ukombozi uliokaribu | (Al ;Fat-h:18] 

Amesema Sheikh Amiinud Diin Abu Aliat Tw’ibrasy Abu Aliat 
Tw’ibrasy : 


“Imeitwa Baia'tu Ridhw’waan kwa sababu ya Aya hii, 

(kwani wao ) walimbayii’ Nabii (S.A.W) Hudaibiyyah chini ya mti 
maarufu nao ni mti wa samura {basi Allah alishelewa yaliyomo 
kwenye nyoyo zao} miongoni mwa ukweli katika vita, uvumilivu 
na utekelezaji wa ahadi, na idadi yao ilikuwa elfu moja na mia tano 
au tatu hivyo akashusha utulivu juu yao na dhamiri ni kwa ajili ya 
waislamu. {na akawalipa ukombozi uliokaribu } yaani 
Ukombozi wa Khaibar. 


Amesema Allah Taa’la :{Kamwe hawawi sawa miongoni 
mwenu yule aliyetowa kabla ya Ukombozi na akapigana huyo 
ni mwenye malipo makubwa kuliko wale ambao wametowa 
baadae na kupigana na wote —hao- Allah amewaahidi mema na 
Allah kwa munayoyafanya ni mwenye habari HAI Hadiid :10] 


27 


Tafsiir Jaamii’l Jawaamii',na angalia :Mugtanyaaud Durar,Tagriibul Qur-aanil Kariim 


33 


Amesema Sheikh Muhammad As Sibzawnaary An Najafy 

{Kamwe hawawi sawa miongoni mwenu yule aliyetowa kabla 
ya Ukombozi na akapigana huyo ni mwenye malipo makubwa 
kuliko wale ambao wametowa baadae na kupigana na wote — 
hao- Allah amewaahidi mema na Allah kwa munayoyafanya ni 
mwenye habari} [Al Hadiid :10] 


{kamwe hawaai sawa miongoni mwenu} { yule aliyetowa} 
toka kwenye mali yake kwenye njia ya Allah { kabla ya 
Ukombozi na akapigana} namakafiri, kwani {huyo ni mwenye 
malipo makubwa kiliko wale ambao wametowa baadae} yaani 
baada ya ukombozi wa Makkah Allah, hivyo kutowa kwa ajili ya 
Jeshi la kiislamu pamoja ma Jihadi kabla ya fat-h, ni malipo 
makubwa mbele ya Allah kuliko kutowa kupigana baadae{ na 
kupigana na wote -hao- Allah amewaahidi mema}yaani 
amewaahidi hawa kuwapa Pepo hata wakizidiana kwenye daraja 
yake { na Allah kwa munayoyafanya ni mwenye habari } yaani 
ni mjuzi kwa kila munalolifanya na kamwe hafichiki na chochote 
katika hali, matamshi ‚kutowa na Jihadi, bali yeye ni mjuzi zaidi 
kwa matendo na nia zenu zote . 


Na Kwa hakika Allah Taa'laa ameamulia Pepo kwa yule 
aliemuahidi mema kwa kauli yake:{Hakika wale ambao 
yametangulia kwao mema toka kwetu hao ni wenye kuwekwa 
mbali na Moto. Kamwe hawasikii suti yake na hao watakuwa 
humo milele, kwenye kile kinachopendwa na nafsi zao kamwe, 
hawatohuzunishwa na na fazaa kubwa .} 

Amesema Abuu Jaafar Atuusy ; 


{Hakika wale ambao yametangulia kwao mema toka kwetu}: 
yaani :ahadi ya Pepo.. akasema "Allah akatowa habari kwamba 
katika sifa hizi ni kuwekwa mbali nao na pepo.” 

Na kama hali ilvyokuwa ya shida na dhiki juu ya masahaba kabla 
na wakari wa Suluhu Hudaibiyyah,vita vya Tabuuk vimetofautika 
na vyengine kwa kubainisha hali ya inayoweka wazi wanafiki toka 
kwenye wenye ikhlasi katika Madina, na katika kipindi cha wakati 





28 Tafsirut Tibyan,Tafsiiril Jadiid:kwenye tafsiiri ya (Suratil Anbyaa) 


34 


wenye hadaa kwenye nyoyo za baadhi ya watu, pale Our-ani 
ilipokuja wazi wazi katika hilo, hivyo akasema kuhusiana na 
Masahaba(r.a) ambao walitoka pamoja na Mtume (S.A.W) kwenye 
vita vya Tabuuk :{ Kwa hakika Allah amemsamehe Nabii na 
Muhajirina na answaar ambao walimfata kwenye wakati wa 
shida baada nyoyo za kundi miongoni mwao na akawasamehe 
hakika yeye kwao wao ni mpole mwingi wa rehema) 

[At Tawbah :17]. 


Amesema Seyyid Muhammad Taqiyyul Madrasy: 

{ Kwa hakika Allah amemsamehe Nabii na Muhajirina na 
Answaar} tawba ya allah juu ya Nabii inamaanisha ziada kwenye 
baraka zake juu yake, ila kuhusiana na Muhajirina na Answaar 
inaweza ikamaanisha kusamehewa makosa yao ‚lakini kwanini na 
kwa vipi wamesamehewe madhambi yao ? kwasababu wao 
walimfuata Mtume (S.A.W) katika wakati wa shida, na hivyo ni 
kwa sababu hiyo ilikuwa kazi kubwa na Allah (S.W) 
husamesamehe madhambi madogo kwa sababu ya mema 
makubwa, kwa hivyo Aya ikatilia nguvu uhakika huu [ ambao 
walimfata kwenye wakati wa shida }hivyo subira kwenye wakati 
wa shidani amali kubwa sana, Allah anayosamehea kwa sababu 
yake makosa madogo mengine” 


Amesema Sheikh Ttw’ibrasy : 
Mtume(S.A.W) alijiandaa kwa ajili ya vita na Waromu mwezi wa 
Rajab na akayaandikia makabila ya Kiarabu miongoni mwa 
walioingia kwenye Uislamu na kuwapelekea wajumbe 
kuwahamasisha juu ya Jihadi na vita basi mpaka alipojiandaa kwa 
ajili ya kutoka alisimama kuhutubia akamshukuru Allah na kumsifu 
,akahamasisha juu ya kusaidia na kumtia nguvu dhaifu na kutowa 
,basi ikawa wa mwanzo alietowa ni Othman bin Affaan,aliekuja na 
vyombo vya dhahabu na fedha akavirusha kwenye mapaja ya 
Mtume (S.A.W), akwaandaa watu miongoni mwa wenye udhaifu, 
nae ndie aambiwae :kwamba yeye aliandaa Jeshi la shida na 
Abbaas akaja kwa Mtume (S.A.W) akatowa utoaji mwema na 
akaandaa, nao Answaar wakakimbilia kwenye utoaji nao Abdul 





29 Tafsiirul min Wah’yil Our-an, Tafsiiril Jadiid,(Suratit Tawbah: 117) 


35 


rahmaan ,Zubir na Tw'alha wakatowa, nao watu katika mwa 
wanafiki wakatowakwa ajili ya kujionyesha na kusikilizika.””” 
Hivyo kila yaliyotangulia miongoni mwa Aya na riwaya madhubuti 
zinatosha na zinaweka wazi hadhi ya ya kundi hilo waliotowa kila 
kitu katiaka kuinusuru Dini ya Allah (S.W) na kunyanyua cheo cha 
Mtume (S.A.W). 

Na mwenye kufatilia kauli za maulamaa wanaowapenda Ahlil Bait 
wa Nabii (S.A.W), punde iliyopita ,na akangalia kwa jicho la 
kiakili na kwa mwangaza wa insafu, itambainikia kwake fadhila za 
kundi hilo lililobarikiwa lenye matendo ya ikhlasi yenye 
kuangaziwa kwa Nuru ya Unabii kutokana na kukamatana kwao na 
Sunna ya Mustafa (S.A.W), hivyo vizito viwili vimeshuhudia cheo 
hichi cha hali ya juu . 


MLANGO WA TATU 


Vipi fitina baina ya Masahaba/(r.a) ilizuka?: 


Baada ya kubainisha riwaya zinazojulisha ubora wa Masahaba 
(r.a) na zinazodhihirisha ukubwa wa cheo chao -kwa fadhila za 
Allah(S.W) — mbele ya maimamu na maulamaa na hayo ni kwenye 
Aya za Qur-ani na aya zilaonukuliwa toka kwa Ptrah (a.s), akili za 
kundi katika waislam ulitakimbilia kujiuliza masuala muhimu; Vipi 
mtafaruku na tofauti ilitokea baina ya Masahaba(r.a) amao ndio 
wenye ubora na ufataji wa Dini ya Allah? 


Kwanza wa mwanz o -moto wa - fitina baina ya waislamu: 
Huenda maisha mazuri yaliyoitukuza jamii ya Masahaba(r.a) 
wingi wa kombozi zilizobarikiwa na kushinda kukubwa juu ya 
maadui wa Allah kuanzia kufukuzwa kwa mayahudi itatoka 
kwenye ardhi ya Bara Arabu, kukfatiliwa na kipindi cha kung'oka 


20 Angalia “ilaam:uk.121, Bih’aarul Anwaar(244/21) 


36 


kwa kiti cha enzi cha Fursi na uingiaji wa makundi mapya kwenye 
dini ya kiislamu na kuishi pamoja na waislamu huku wao wakiwa 
watu wa fikra na tamaduni -za dini - zilizotangulia ambazo bado 
hawajajing'oa toka kwenye akili zao,walipata udongo wenye 
mbolea kwa kupandia mipasuko na mifarakano kwenye safu za 
umma wa kislamu. 


Pamoja na yalipita kubainshwa kwake mongoni mwa maisha 
mazuri na wingi wa kombozi .yote hayo hayakuwa mazuri kwa 
watu wa matamanio ya nafsi, wakajaribu kupanda mbegu za njia za 
mfarakano kwenye jamii hii iliyobarikiwa ya kimfano na kujitahidi 
kuwasha moto wa mfarakano na uzushi kwenye dini ya kiislamu 
kwenye safu za Masahaba(r.a). 


Hivyo maingilio ya mwanzo ya shari yakawa kuwasha moto wa 
fitna na upandaji wa mbegu za shubha kupitia kwenye uhadaaji wa 
nafsi ngonjwa,basi kadhia ya utiaji kasoro kwenye Masahaba (r.a) 
na Nabii Masahaba(r.a) (S.A.W) kukakamilika, iliwadhoofishe 
umoja wa Masahaba (r.a) na kufarikisha safu za waislamu na mtu 
mmoja alimwambia mtu mmoja alimwambia mtu mmoja 
alimwambia mtu mmoja alimwambia mtu mmoja alimwambia 
kudhoofisha nguvu yao. 


Hivyo akawa alieyewalia ukuu wa jambo hili,na kunyanyua 
bendera ya njama hizo mbaya alikuwa Abdullahi bin Sabai, 
myahudi aliyehemua watu mwanzoni, kumuasi na -kwa kumuuwa 
Khalifa wa waislamu Othman bin Affaan, na baada ya hapo 
akafanyakazi ya kuzua juu ulimi wa Imam Ali (a.s), na 
kumnasibishia idadi kubwa ya kauli na itikadi za kiyahudi, na 
kuzipenyeza na kuzieneza baina ya wengi wa wapungufu wa 
nadhari , dhaifu wa imani na wapenda fitina. 


Na pale cheche za bidaa hizi za hatari kuenea baina ya watu, na 
shetani kuwapambia amali zao , kauli zao zilifika kwenye masikio 
na kujua kwa Amiiril Mu-u-miniin Ali bin Abi Talib (a.s), basi 
akaghadhibika na kamwe hakuzembea wala kufumbia jicho 
maneno haya maovu, hivyo hakuwa na hatua yo yote ile ila 
kuchimbua mashimo, akakoka moto ndani yake na kutishia 
kumchoma moto kila ambaye hatorejea toka kwenye uzushi huu wa 


37 


hatari., hivyo akaunguza idadi kubwa miongoni mwao, na 
kuihamisha kaumu nyengine. 


Majlisy amenukuu kwenye Bihaar yake kwamba mtu mmoja 
alimwambia Amiiril Mu-u-miniin Alibin Abi Talib (a.s): kwamba:” 
Kwenye mlango wa msikiti wapo watu wanadai kwamba wewe ni 
mola na mtume wao ! hivyo akawaita akwambia ole wenu ! hakika 
mimi ni mja wa Allah kama nyie, ninakula chakula, nakunywa 
vinywaji, basi mcheni Allah na murejee . 


Hivyo wakamjia kwenye siku ya pili na ya tatu ,wakamwambia 
kama hivyo, basi (a.s) akawambia :Wallahi tubuni vyenginevyo 
nitakuuweni mauaji mabaya mno, akaagiza kombora na kuwa 
aletewe nyundo, akafukua mashimo baina ya msikiti na kasri 
akaagizia kuni akazirembea na moto ukiwemo na akawaambia 
hakika mimi nitakurembeeni au murejee! wakakataa akawarembea 
shimoni mpaka wakaungua . 


Baadhi ya watu wake wamesema:”kamwe hakuwaunguza , ila 
alitia moshi tu juu yao (a.s) akasema: 


”Pale jambo nilipoliona ni jambo baya 

Niliwasha moto wangu na kuagizia kombora 

Na nikachimba shimo na shimo 

Na kombora linatowa linawaka muwako waajabu” 


Hivyo ewe mpenzi msomaji tahadhari kuchukuliwa na fikra 
kwamba (mtu) shakhsiyya hii ilyopika njama hizi ilkuwa ni ya 
kubuni, au alikuja toka kwenye maneno yasiyo ya msingi, bali 
alikuwepo kwenye nyanja za kiislamu, akipanga na kufanya 
mikakati, na kwamba wanavyuoni hawakughafilika kubainsha hali 
yake, na kufichua siri zake, hivyo wametaja nafasi yake mbaya 
kwenye kufarikisha ukoo wa KĶKiislamu,ulio mmoja,akaeneza 
machafuzi ya hatari kwenye akili za wasio na elimu. 


Saa'd bin Abdillahl Ash-a’ril Qummy (301H): amesema:” Kikundi 
hichi kinaitwa Sabaiyyah wafuasi wa Abdillah bin Sabai, nae ni 
Abdullahi bin Wahab Ar Raasiby Al Haddaany ,na akasaidiwa juu 
ya hilo na Abdillahi bin Hirsy na Ibin Aswad, nao ndio wafuasi 


38 


wake wakubwa, nae ndiye aliyekuwa wa mwanzo kudhihirisha 
kuwatowa kasoro Abubakri, Omar, Othman na masahaba na 
kujiweka mbali nao. 


2- An Nawbakhty (310 H): 

Akasema watu wa Abdillahi bin Sabai nae ni katika waliokuwa 
wakidhihirisha kuwatowa kasoro Abubakr, Omar, Othman na 
MSahaba (r.a) na kujiweka mbali nao, na akasema hakika Ali 
ameamrisha, basi Aliakamchukua, akamuuliza kuhusiana na kauli 
yake hii, akakiri na akamuuwa, watu wakampigia kelele :" Ewe 
Aamiril mu-u-miniin hivi unamuuwa mtu anaelingania kupendwa 
kwa Ahlil Bait, kwenye utawala wako na kujitenga na maadui 
zako!" Basi akamuhamishia Madain, mpaka aliposema na mpaka 
Abdillahi bin Saba’i akatolea habari za kifo cha Imam Ali 
akamwambia yule ambaye amemueleza alimpa habari za kifo 
chake :umesema uongo lau ungekuja na ubongo wake kenye 
mabindo sabiini, na ukasimamishia mashahidi sabiini waadilifu 
juu ya kuuawa kwake tungejuwa kuwa kamwe hajafa wala kuuawa, 
na kamwe hafi mpaka atawalie Dunia. 


3-Al Kishshy (369H): Akasema kuhusiana na watu wa Abdillah 
bin Saba’i: :”Nimemsikia Aba Abdillah (a.s) anasema: Allah amlani 
Abdillah bin Sabai yeye amedai uungu wa Amiiril Mu-u- 
miniin(a.s) na -Wallahi - Amiiril Mu-u-miniin (a.s).ni mja wa Allah 
na Mtume wake, ole wake kwa alietuzulia uongo.na kwa kweli 
kaumu inatusemea tusiyosema sisi kwenye nafsi zetu, hakika 
tunajitenga nao. 


Akasema vile vile:” Baadhi ya wenye elimu wameeleza kwamba 
Abdillah bin Sabai alikuwa myahudi akasilimu, na akamuunga 
mkono Ali(a.s),nae akiwa yuko kwenye uyahudi wake alikuwa 
akisema kuhusiana na Yashuuv’ bin Nuun Musa kuwa aliusia kuwa 
na ghuluu ,”” hivvyo baada ya kusilimu kwake baada ya kifo cha M 
tume (S.A.W) akasema kama hivyo kuhusiana na Ali (a.s), nae 


31 Al Magaalaat wal Firag(uk.20), Firagi Shiia’ h22) 
32Angalia Rijaalul Kishshy:u (.107,108) 
33 Kuchupa mpaka kwenye itikadi 


39 


ndye wa mwanzo kutangaza kauli ya kufaradhishwa kwa uimamu 
wa Ali (a.s) na kudhihirisha -baraa- kujiweka mbali na maadui 
zake, na kufichua wanaokwenda kinyume nae na kufuru yao, 
akadhihirisha ghuluu . 


4-Sheikh Twaaifah Abu Jaafar At Tuusy (460) :Pale 
alipomuelezea Abdillah bin Sabai kwenye watu wa kitabu chake 
mlango wa watu wa (Ali(a.s)) akasema :Abdillah bin Sabai ambaye 
alirejea kwenye ukafiri akadhihirisha ghuluu. 


Na imekuja kwenye hashiya ya kitabu hicho: Abdillah bin Sabai 
:Ni mwenye ghuluw mwenye kulaaniwa, alichomwa moto na 
Amiiril Mu-u-miniin Alifa.s), nae alikuwa akidai kuwa Ali (a.s) ni 
mungu na yeye ni nabii.” 


5- Al A’llaamah Ali Al Oahaaby:Kasema kwenye watu wa kitabu 
chake : Abdullahi bin Sabai ambaye alirejea kwenye ukafiri 
akadhihirisha ghuluu. 


6- Al A’llaamah Al Arbily : Ni mwenye ghuluu mwenye 
kulaaniwa ...na kwamba alikuwa akidai uungu wa Alina unabii 
wake. 


7- Myrza An Nuurilt tw’risy: Ameeleza kwenye kitabu chake 
Mustadrakul Wasaail katika mlango (Hukumu ya Ghulaat na 
Oadariyyah) riwaya toka kwa Ammaaris Saabaatw'y , amesema:” - 
baraa- kujiweka mbali Amiiril Mu-u-miniin (a.s) alikuja Madaain 
,akafikilia ikulu ya Kisra , nae alikuwa pamoja na Dalf bin Mujeir 
mnajimu wa Kisra, basi mpaka Jua lilipopinduka wewe ni 
alimwambia Dalf simama pamoja nami mpaka aliposema:”na 
akaona fuvu lililochakaa, akawambia baadhi ya watu wake 
lichukuwe fuvu hili ikulu! nalo lilikuwa limerembewarembewa, 
akaja kwenye ikulu akaagizia kitasa akamimina maji kwenye kitasa 
akamwambia liweke fuvu hili kwenye kitasa, akasema 
(a.s):”Nakuapia ewe fuvu -uniambie- mimi ni nani ? na wewe ni 





34 Jaami’ ir Ruwaat (485/1) 
35 Mustadrakul Wasaail(168/18), Madiinatul Ma’ aajiz(226/1) 


40 


nani? Fuvu likasema : kwa lugha fasaha, nna kusema:” Ama wewe 
basi ni Amiiril Mu-u-miniin (a.s), na bwana wa wawekewa wasia, 
ama mimi ni mja wa Allah na mtoto wa kijakazi cha Allah 
Anushrawaan ” basi kaumu ikaondoka kwenda kwa watu wao nao 
Waliokuwa pamoja nae ni watu wa Sabatw’ na kuwapa habari 
kuhusiana na yale yaliyokuwa na kuyasikia toka kwenye fuvu, 
wakatofautiana na kukhtalifiana kwenye maana ya Amiiril Mu-u- 
miniin (a.s), na kumjia na baadhi yao na kusema kama 
walivyosema manasaara juu ya Masihi, mfano wa alivyosema 
Abdillahi bin Sabai na watu wake, hivyo watu wake wakamwambia 
:"ukiwawacha kwenye kufuru hii!” basi aliposikia hivyo 
akwambia: ”mungependelea niwafanye nini "wakasema “wachome 
kwa moto, kama ulivyomuuguza Abdillahi bin Sabai na watu 
wake” 


Basi hivi ndivyo walivyofanya maulamaa -Allah awaghufirie- 
katika kuweka wazi ukweli kuhusu waharibifu na kauli zao 
kuhusiana na wachupaji mipaka waliozushia uongo, sumu na 
uchupaji mpaka kwenye Sharia hii yenye kubarikiwa, jee 
tutazingatia haki hii iliyowazi na yale waliyoyasema waliotangulia 
kwenye haki ya Amiiril Mu-u-miniin (a.s)? 


Kuanza kwa fitina baina ya Masahaba (r.a): 

Hakika kutokea kwa fitina na vita baina ya Masahaba wa Mtume 
(S.A.W) kulitokea baada ya kumalizika kwa njama 
alizoziwasha............. 

Na imekuja kwenye Abdillah bin Sabai myahudi kukiwa 
matokeo ya keneza na kutapakaza sumu na chuki baina yya 
wajinga na wenye imani dhaifu miongoni mwa waislamu wa miji 
mbali mbali, na hakika njama hizi zimeleta matunda yake maovu 
yaliyovunwa na mapepe kwa kumuasi Khalifa Othman bin Affaan 
(r.a) na kumuuwa kwenye nyumba yake Othman bin Affaan (r.a). 


Na mambo yalizidi kuwa mabaya baada ya kustash-hid 
(kuuliwa) Khalifa Othman bin Affaan(r.a),pakaenea maovu ya 
shari kwenye safu za waislamu kutokana na kuenea kwa sumu 
yake,hivyo ni baada ya alipobayiiwa Ali bin Abii Talib kuwa 





36 Nahjul BalaaghaHGUK. 243) , :Bih'aarul Anwaar (502/31). 


41 


Khalifa wa waislamu ,waasi hao wa kisabaiya walipenya kwenye 
safu za watu wa Madina na majeshi ya Kiislamu na hakukuwa 
kwenye uwezo wa.Imam Ali bin Abi Talib (a.s) katika wakati huo 
kuwatowa na kuwasafisha, na kulipiza kisasi cha Khalifa Othman 
bin Affaan (r.a) kwa ajili ya kuhofia kuenea kwa fitina na mauaji 
bana ya watu wa Madina, kama alivyofanya Khalifa 
aliedhulumiwa Othman bin Affaan(r.a). 


Watu wa Madina walipotaka kuadhibiwa waliomletea shari Khalifa 
Othman bin Affan (r. a) Imam Ali bin Abii Talib 
aliwaambia:” Enyi ndugu zangu hakika mimi sio kuwa sielewi nyie 
munachokielewa, lakini vipi nitakuwa na nguvu na waliokuleteeni 
balaa lao wao wanatumiliki, sisi hatuwamiliki, na hawa sasa 
watumwa wenu wanajiunga nao, waarabu wamevutika nao wamo 
baina yenu namna wapendavyo, na jee papo pahala munanapoona 
mimi naweza mnachokitaka? hakika jambo hili ni la kijahilia na 
kwa kweli watu hawa wanao msaada,-wanapoendesha jambo — 
dhidi ya mambo, kundi linaona munavyoona nyie na kundi linaona 
musivyoona nyie,na kundi halioni hili wa lile, hivyo vumilieni 
mpaka watu watulizane, nyoyo zikae kwenye nafasi zao, haki 
zichukuliwe kwa wepesi, hivyo nitulizieni, muangalie jambo langu 
lipi litakujieni, musifanye jambo la kutikisa nguvu ikaanguka na 
kupelekea unyonge na udhalili, na jambo hili nitalikamata kama 
ninavyolikamata,na nisipokuwa na budi basi dawa ya mwisho ni 
moto. 


Tokea kipindi hicho fitina zilianza kutokota baina ya Masahaba wa 
Mtume (S.A.W) na zenyekupelekea kugawanyika kwao kwenye 
makundi makundi „ijtihadi zilikuwa nyingi, hivyo kuna kundi 
lililoona uwajibu wa kufanya haraka ya kuchukuwa kisasi kwa 
wauaji wa Khalifa Othman bin Affaan (r.a) na jengine kuna 
uwajibu wa kungojea mambo yatulizikane kwa Amiiril mu-u- 
miniin, hivyo watu wa uharibifu na maovu wakapenya baina ya 
pande hizo zenye kufanya jitihada. 


Na matokeo ya mtafaruku huu kamwe hayakutulizanisha mawazo 
yao, bali walichukulia fursa ya kila mnasaba kuwashia moto wa 
fitna na uovu, hivyo wakachukua fursa kutoka kwa kundi la 
Makkah kuelekea Iraki,wakakimbilia kuchochea mawazo kwamba 


42 


hakika wao walitaka shari na kusambaratisha safu za waislamu ..na 
pakatokea vita vya ngamia. 


VITA VYA NGAMIA( Maa rakatul Jamal): 


Riwaya za kihistoria zinaashiria kwamba kamwe Talha, Zubeir 
na Ummul Mu-u-miniin Aisha pamoja na waliokuwa nao 
hakwenda Iraq kwa ajili ya kupigana, wala kudai au kuwa na tamaa 
ya kupora Ukhalifa toka kwa Ali(r.a) bali walitoka kwa ajili ya 
kufanya suluhu na kuondosha tofauti, na kuwakusanya waislamu 
kwa ajili ya kuunganisha umoja wao , na kulipiza kisasi kwa 
wauwaji wa Othman bin Affaan (r.a) na kuwatowa toka kwenye 
safu zao ndani ya Iraq, haya ndiyo yaliyoelezwa na vitabu vya 
Historia, na kamwe vita vya ngamia havikuwa vya mwisho , lakini 
baada ya muda vilifuatiwa na vita vya Swiffiin . 


Tukio hili kubwa linaweza kufupishwa katika yafuatayo : 

Pale wakati wa fitina baina ya jeshi la Ali na lile la Talha na 
Zubeir juu ya kuwatowa waasi hawa toka jeshini na kuuliwa 
ilipofika, kila safu ilibakia kwenye kambi yake, baada ya amri hii 
waasi hao walipinga makubaliano hayo matukufu ya safu mbili na 
utulivu, kwani ni makubaliano juu ya kuuliwa kwao, hivyo 
wakaenda mbio kutapakaza fitina baina ya majeshi mawili, na 
kuanzisha vita baina yao kwa njama inayifichua ujanja na hadaa 
zao, hivyo walipanga njama usiku kuuwa mtu mmoja toka kila 
kundi, ili kila kundi lidhanie kwamba limevamiwa na kundi 
jengine, na njama hii ilifichika kwa kila kundi, hivyo ikawa sababu 
ya kuripuka vita baina ya safu mbili . 


Vita vya Swiffiin : 


Vita vya Swiffiin havikuwa tofauti na vile vya Jamal kwa 
mwanzo na malengo yake, na kwa hivyo Maulamaa wa Historia 
wametaja kuwa sababu ya ikhtilafu na vita baina Ali na Muawiyah 
kule Swiffiin haikuwa kwamba Muawiyah alikuwa na tamaa ya 
kutaka Ukhalifah kama wanavyodai na kueneza wengi wa 
waandishi . 


43 


Kwani Muawiyah kamwe hakunyanyulia kichwa chake Ukhalifah, 
na kamwe hakubayii’ wa na yeyote katika waislamu ,na hakupigana 
na Alikwamba yeye kwamba Muawiyah ni Khalifah, bali sababu ya 
tofauti baina ya Khalifa Alina kiongozi wa Shaam Muawiyah ni 
kwamba hakutekeleza lile aliloamrishwa na Khalifah wa waislamu 
la kumuuzulu toka kwenye ukuu wa Shaam na kumkubali yeye 
kuwa ni Khalifah . 


Mug’ awiyah alikuwa akitaka kutekelezwa kisasi kwa wauwaji wa 
Othman, Khakifa wa waislamu aliefanyiwa njama, na kwamba 
ilienea baina ya wakazi wa Sham kwamba Khalifa Aliamekataa 
kuwaadhibu wauwaji wa Othman pale alipokamata Ukhalifa na 
badala ya hilo akawapiga vita watu ngamiana, vile vile kuiwacha 
Madina na kuishi Kufa nayo ndiyo makazi ya wauwaji wa Othman 
na kwamba kwenye jeshi lake yumo mtuhumiwa wa mauwaji wa 
Khalifa aliyetangulia. 


Na kwa ajili ya pupa la Amiril-miniin la kuweka wazi suala hilo, 
na kubatilisha suala hilo na kubatilisha madai yaliyokuwa 
yakienezwa ,na kwanini waislamu, alipeleka barua kwa Mug’ wiya 
akimbainshia humo kuthibiti kwa Ukhalifa kama ulivyothibiti kwa 
walomtangulia pamoja na kuwa mbali na damu ya Othman (r.a) 
akasema:”Kwa hakika wamenibayi’ kaumu waliomb-yii” Abubakri 
,Omar na Othman juu ya yale waliyomfanyia mubaayaa, hivyo 
hakuwa kwa aliyekuwepo kuchagua ,wala asiekwepo kupinga, 
kwani shura ilikuwa ya Muhaajirina na Answaar, hivyo 
wanapokubaliana juu ya mtu na kumwita Imamu hilo linakuwa ni 
ridhaa ya Allah, basi anapoasi jambo hilo kwa kutukana au bidaa 
wanamrejesha kwenye lile aliloliasi, basi iwapo atapinga 
watampiga vita juu ya kufuata njia ya waislamu, na Allah 
atamtawalishia kile alichikikengeuka, naapa ewe Muaawiyah 
utakapoangalia kwa akili yako bila ya kuangalia matamanio yako 
ya nafsi utaniona ni mwenye kuepukana kutokana na damu ya 
Othman kuliko yeyote yule, na hakika utaelewa kuwa mimi 
nilikuwa kwenye kujitenga na damu ya Othman ila 
utakapokengeuka, basi hapo kulikudhihirikia nacho kitakengeuka., 
(Wassalam). 


44 


Hivyo basi mpaka vita vilipopamba moto bina ya safu za wai- 
slamu, na damu ikachuruzika baina yao, vita vilimalizika kwa jeshi 
la Muawiya(r.a) kunyanyua Msahafu wakitaka suluhu baina kwa 
vile anavyoridhia Allah Azza wa Jallah hivyo, Khalifa wa 
waislamu Ali(r.a) akaliridhia ombi hilo na kurejea Kufah nae 
Muaawiyah akarejea Sham kwa sharti waliokubaliana pande hizo 
mbili. Amiril Mu-u-miniin Ali (r.a) alikielezea kisa hicho kwa miji 
mbali mbali na kutowa taarifa ya yale yaliyotokea baina ya 
waislam {Na iwapo makundi mawili miongoni mwa waislamu) 
na wao waliona kwamba wako kwenye haki .” 


Hakika tofauti na fitina zilizotokea baina ya Masahaba wa 
Mtume (S.A.W) katika vita baina yao, pamoja na kuchupiana baina 
yao na yale yaliyotokea baina yao katika kufanya suluhu kwa yale 
yaliyoridhiwa na Allah (S.W), na kukubalika kwa suluhu hii na kila 
upande,kwani inatukumbusha kauli yake Taa'la (Na iwapo 
makundi mawili miongoni mwa waislamu yatapigana basi 
suluhisheni baina yao, iwapo moja wapo litachupa mpaka juu 
ya jengine basi lipigeni vita lile lililochupa mipaka mpaka 
litakaporejea kwenye amri ya Allah, likirejea basi musuluhishe 
baina yao kwa uadilifu na mufanye uadilifu, hakika Allah 
anapenda waadilifu kwani waislmu ni ndugu hivyo suluhisheni 
baina ya ndugu zenu wawili na muogopeni Allah ili mpate 
kurehemewa} [A] Hujraat:9-10] 


Amesema Sheikh Muhammad Baaqir An Naaswiry kwenye 
Tafsiri yake: 


{Na iwapo makundi mawili miongoni mwa waislamu} 
yaani iwapo makundi mawili miongoni mwa waislamu moja 
limepiga vita jengine {basi suluhisheni baina yao} na toweni 
wasaa katika kwasuluhisha { iwapo moja wapo litachupa mpaka 
juu ya jengine } kwa kutaka kisichostahiki,na kupigana kwa 
dhuluma {basi lipigeni vita lile lililochupa mpaka} kwani ni 
dhalimu { mpaka litakaporejea kwenye amri ya Allah }mpaka 


37 Tafsiiru Majma’ ail Bayaan (308) na vile vile angalia Tafsiiril “ain ,Bayaaniis Sa'adah , Tafsiirul Mugtanayaatid 


Durar,Al Miizaan ,Al Kaashif fii Tafsiiril H’ uraat(9-01). 


45 


litalkaporejea kwenye utiifu wa Allah na kuwa kuchupa mpaka na 
dhuluma likirejea na kutubu basi rejeeni kwa kufanya suluhu baina 
yao { kwa uadilifu} bila ya kuelemea upande wowote ule { na 
mufanye uadilifu), (kwani waislmu ni ndugu | katika Din 
suluhisheni baina ya makundi mawili, mumsaidie mwenye 
kudhulimiwa na mumuondoe dhalimu toka kwenye dhuluma yake. 


Na jitihada za juu ya suluhu na ya kuwakusanya waislamu 
waliotofautiana lilikuwa ndio tarajio la Amiril Mu-u-miniin Ali (r.a 
) „hivyo kwa mbali na toka kwenye kila kinachowatia waislam 
kwenye kuchukiana na kutofautiana, hivyo Amiiril muuminina 
alifanya jitihada kuwatenga waislamu toka kwenye kila 
kilichochochea chuki na mfarakano kwenye safu za waislamu na 
katika hayo :ni kauli mbaya, hivyo aliwakataza waliokuwa kwenye 
jeshi lake wasitukane wala kulaani jeshi la Muaawiyah bin Abi 
Sufiyan, pamoja na kutokea vita baina yao. 


Hivyo toka kwa Abdillahi bin Shariik amesema:” Hijr bin Ady na 
Omar binl Hamq walitoka wakidhihirisha kujitenga na laana kwa 
watu” wa Shaam, hivyo Aliakawapelekea ujumbe :"kwamba 
wacheni hayo yaliyonifika toka kwenu kuhusiana nanyi, ,hivyo 
akawaendea akawambia wakamwambia :”Ewe Amiril muu-minin 
jee sisi hatuko katika haki ? akasema:” ndiyo. Wakasema :” Jee 
wao sio madhalimu ? akasema ndiyo .Wakasema:” hivyo kwanini 
unatuzuwia kuwatukana ?akasema :” Nimechukizwa nanyi kuwa ni 
watukanaji walaanifu, lakini lau mngetaja amali zao,mkasema 
katika mwendo wao ni kadha wa kadha, kwenu ingekuwa sahihi 
zaidi, na ukomo wa kujiondolea udhuru, na pahala ili kuwalani na 
kujiweka mbali nao mkasema: Ewe Mola zihifadhi damu zao na 
zetu na kumwagika, tusuluhishe baina yetu na wao na waongoze 
kutokana na upotovu wao, mpaka haki ieleweke kwa asieielewa, na 
aachane na uchupaji mpaka na uadui kwa anaeyatenda, hili 
lingekua zuri zaidi kwangu na kheri kwenu “ 


38 Bih'aarul Anwaar Angalia ()Bih’aarul Anwaar(561/32) Nahuj Balaaghah (uk.323), 
39 Kwenye asili :miongoni mwa watu wa Sham. 


40 Musdrakul Wasaail(306/32)Bihaarul Anwaar :(399/32) ,Wag'gtul Wasaail (uk. 102) 


46 


Katazo hili litokalo kwake(a.s) halikuwa maalum kwa kundi lake 
tu, bali alilidhihirisha na kuliusia jeshi lake (a.s)akikusudia 
kuchanganya kila wakati na pahala,hivyo akaliambia jeshi lake 
katika Swiffiin vile vile: “Nimechukizwa nanyi kuwa ni watukanaji 
walaanifu, lakini lau mungetaja amali zao, mkasema :katika 
mwendo wao ni kadha wa kadha,kwenu ingekuwa sahihi zaidi, na 
ukomo wa kujiondolea udhuru, na pahala pa kuwalaani na 
kujiweka mbali nao mkasema:Ewe Mola zihifadhi damu zao na 
zetu na kumwagika, tusuluhishe baina yetu na wao. ". 

Baada ya kuuliwa Imam’Ali (a.s): 


Na baada ya kuuawa kwa Amiiril Muuminiin Ali (a.s) kwa kuwa 
shahidi kwenye mikono ya Khaarjii mwenye hila Ibn Muljim 
alimbayii mwanawe’ Husein (a.s) kwa ajili ya Ukhalifa wa 
waislamu, hivyo hakuwa na hatua yoyote ya kuchukwa ila 
kukusanya safu za waislamu , na kuhakikishika miujiza ya Nabii 
(S.A.W). 


Hivyo toka kwa Abubakri ibn Alharith Athagafy amesema :” 
Nilimuona Mtume (S.A.W) na Hasan bin Ali (a.s) yupo kwenye 
ubavu wake na huku akiwaelekea watu mara hii na mara nyengine 
akimuelekea yeye, huku akisema "Hakika mtoto wangu huyu ni 
bwana na huenda Allah akayasuluhisha makundi mawili makubwa 
miongoni mwa waislamu kwa sababu yake.” 

Imam Hasan bin Ali.(a.s ) alifanya moja ya masharti ya suluhu 
pamoja na Muawiyah (r.a) kuwa ni kuamua kwa watu kupitia 
Kitabu cha Allah (S.W)na Sunnah na juu ya mwenendo wa 
Mkhalifa waongofu. 


Na katika yanayojulisha juu ya mshikamano wa udugu na 
kurehemeana wa kidini baina ya Amiril Mu-u-miniin Ali na 
Muawiyah (r.a ) -pamoja na hayo yaliyokuwepo baina yao katika 
tofauti za kijitihada — ni kwamba Muawiyah (ra.)alikuwa kila 





41Bih'aarul Anwaar(561/32) Nahuj Balaaghah (uk.323), 
42 Kashful Ghummah(519/1), Bih'aarul Anwaar (298/42),' Awaalil La-a-ly(102/1) 
43 Angalia Kashful Ghummah(570/1),Bih’aarul Anwaar(64/44), 


47 


napomtaja Ali baada ya kustashhidi kwake akilia kutokana 
kumkosa kwake na kumrehemu. 


Toka kwa al Aswbagh bin Nabaatah amesema:”Dhwiraar bin 
Dhwamuratin Nahshaly aliingia kwa Muawiyah bin Abi Sufiyan 
(ra) akamwambia nisifie Ali !  akmwambia: “Jee 
unijejea?akamwambia hapana, bali nisifie. 


Dhwiraar akasema:” Allah amrehemu Ali- Wallahi - alikuwa kama 
mmoja wetu, hutukaribia tunapomfanyia ziara, kamwe hatufungii 
mlango, wala kutuzingia bawabu ,-Wallahi -pamoja na 
kujikaribisha kwetu na ukaribu wake kwetu kamwe hatumsemeshi 
nkutokana na haiba yake, na hatujidhihirishi kutokana na utukufu 
wake, anapotabasamu basi ni mfano wa luklu iliyotungwa . 


Muawiyah (ra.) akasema:”Nizidishie katika zifa zake.Dhiraar 
akasema :”Allah amrehemu Ali Wallahi alikuwa mrefu wa 
kukesha, mchache wa kulala, akisoma Kitabu cha Allahusiku 
mzima na kwenye pembe za mchana.. 


Akasema Muawiyah (ra.) huku akilia "inatoshelelza ewe Dhiraar! 
Wallahi hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa Ali, Allah amrehemu 
Abalhasan” 


Hii ndiyo hali ya udugu katika zama zilizopita, kamwe tofauti 
katika jitihada haikuwazuwia kurehemeana na nyoyo zao 
kuepukana na chuki na choyo, na historia ni kisaidizi kikubwa kwa 
kufahamu matukio ya zama zilizopita, iko mbali na maneno na 
huruma za mamba zenye kurembea muislam kwenye kila uovo, na 
baada ya hapo hakuna chochote isipokuwa upotovu wa shetani na 
shubuhati zake, Allah atukinge na upotovu huo-. 





“ Bih'aarul Anwaar(14/41),Amaalis Swiddiiq (624) 


48 


MLANGO WA NNE: 
NJAMA DHIDI YA UISLAMU NA WAISLAMU 


Mustashrikina na wale waliohadaika nao wanayafanya yale 
yaliyotokea baina ya Masahaba wa Mtume (S.A.W) kwenye 
kipindi cha fitina miongoni mwa khitilafu na kupigana kuwa ni 
sababu na tundu ya kupenyea kuwatukana, na kuchafua uadilifu 
wao 


Baadhi ya matusi haya yametokea toka kwa waandishi wa kale 
na wasasa miongoni mwa wale wanaohadaika kwa kauli na toka 
kwa wale wanaocheza ngoma wasioijuwa, wanaosema 
wasiyoyajuwa hivyo wakafanya nafsi zao ndio mahakimu baina 
Masahaba wa Nabii (S.AW). wakiwafanya sahihi wengine na 
kuwakosoa wengineo bila ya dalili na hoja, hawana njia isipokuwa 
kufuata kiupofupofu watu wa istishraki. 


Na hivyo waandishi hao katika kupaka matope kitarekhe 
wamejifanyia ili kutilia nguvu batili na maneno yao maovu, na 
kupanda fitina na bughudha baina ya waislamu, na miongoni mwa 
sababu hizo ni : 


Kwanza :Kuporomosha uadilifu wa Masahaba: 

Watu wa istishraki wamerembea shubuha mbaya sana yenye 
athari ya hatari kwenye dini yetu na miongoni mwao ni: 

Hivi kweli inaingia akilini mtu kuchukuwa katiba yake 
madhubuti na mfumo ulionyooka unaokwenda sambamba na Qur- 
an tukufu toka kwa watu waliotokewa na matatizo na kwamba mtu 
hana imani na hali za mienendo yao? 


Hivyo basi panaporembewa mfano wa sumu na shubuhati hizi 
kwa waislamu wasiokuwa na elimu, kwani mwenye kuirembea 
kamwe hakukusudia kumtuhumu Sahaba wa kishamba ambaye 
historia haikuelezea habari yake, au kwenye athari yake au Sahaba 
katika Masahaba wa kawaida aliezini, akakiri akarembewa mawe 


45 Mustashrikina: Watu wanaosoma elimu za Mashariki ( pamoja na Uslamu ) kwa malengo mbali mbali likiwemo 


la kupaka matope. 


49 


na Nabii (S.W.A), au katika mtu aliepata mtihani wa kunywa ulevi 
akasimamishiwa hadi na-kutubu-,wala kwa shubuha yake hiyo 
hatakii mfano wa Khatib bin Abii Baltaa’ (r.a) alieteleza na 
kutosibu kwenye rai yake,alipowapa Makureshi habari ya kuwasili 
Mtume (S.A.W) kwa ajili ya Ukombozi, kwani wote hao (r.a) 
walitubu kwa Allah (S.W,) ima kwa kustaghafiru au kwa 
kusimamishiwa hukumu juu yao. 


wakubwa kupitia kwenye uzushi ya kuzima Nuru ya Allah (S.W) 
kwa kuzua visa kuhusiana na wao, na kudhihirisha khilafu baina 
yao na baina ya wengine ili kutandika njia kwa ajili ya kuzima 
Nuru ya Allah (S.W.) iliyo bayana . 


Waliokwendea juu yao waislamu kwa kuporomosha uadilfu 
wa Masahaba na tokea hapo ili kuwawepesikia kugonga Kitabu cha 
Allah, walichokihifadhi na kukinukuu, na baada ya hapo Sunna ya 
Mtume wake Muhammad (S.A.W, ambayo ndani yake muna 
uboreshaji wa Sharia za Kiungu, ili baada ya hapo iwawepesishie 
usambaritishaji safu za Uislamu na waislamu, kufanya fitina na 
chuki zenye kuendelea baina yao. 


Na linaonekana katika yale yanayoenezwa baina ya 
waislamu miongoni mwa upenyezaji na uenezaji wa hadithi za 
uongo juu ya Masahaba wa Nabii (S.W.A) zilizoenea kwenye 
vitabu vilivyokusanya hadithi na riwaya mbali mbali. 

Ajabu kubwa ni kwamba hatukupata riwaya yoyote inayojulisha 
mfarakanonakhtilafubainayaMasahaba 
(r.a) iliyo sahihi, yenye kunukuliwa kwa sanadi toka kwa waadilifu 
ambayo inategemezewa mfano wa madai hayo. 

Lakini juu ya bayana na elimu : 


1- Hakika sifa juu ya Masahaba zimepatikana kwenye Kitabu 
cha Mola wetu, na kwenye Sunna ya Nabii wetu 
Muhammad (S.W.A) .na hivyo hivyo kwenye ndimi za 
Ttrah (s.a) ”” 

2- Hakika Kauli (Hakika mingoni mwa Masahaba ) wamo 
wanafiki ni uongo, kwani wanafiki sio katka Masahaba 





46 Angalia (uk. ) za kitabu hichi. 


50 


kimsingi na wanafiki wengi wao walikuwa maarufu kwa 
Nabii (S.W.A) na Masahaba, kwa uainisho na sifa 
zao.kwani Aya za Our-anzimebainisha kila harakati na 
utulivu wao, bali hata myenendo ya nafsi zao 

3- Kwa mfano vita vya Tabuuk ambavyo ndivyo vita vya 
mwisho vya Mtume (S.A.W), tunaona kwamba wapo 
waliowacha kwenda kwa nyudhuru zisizokuwa na msingi, 
kwa madai ya kuhofia kufitinika na wanawake wa Kirumi 
na nyenginezo dhaifu ambazo kwa kawaida wanafiki 
hutolea nyudhuru pale panapokuwa na Jihadi katika njia ya 
Allah . 


Our-ani imetaja katika mwahala tofauti pale Masahaba (r.a) wengi 
wao walipotoka pamoja na Mtume (S.A.W) na kamwe hakuna 
aliyebakia Madina ila mtu ambaye unafiki wake uko wazi, mwenye 
udhuru aliomsamehea Allah (S.W) kwo au alopewa idhini na Nabii 
(S.W.A) kubakia au kutokwenda. 


Na mingoni mwa yanayojulisha kwamba wanafiki mabo yao 
yanajiliana na kwamba wao sio katika Masahaba (r.a), ni kwamba 
kwamba Allah (S.W) alitaja toba ya watu watatu miongoni mwa 
watu wa Madina wasiokwenda bila ya udhuru wa kisheria, na 
hivyo ni kwa sababu ya ukweli wa kutubu kwao na nguvu ya imani 
yao na kuilezea hali yao wakati wa kenda kinyme na kutotoka 
pamoja na Mtume (S.A.W). kwa kauli yake Taala:{ Kwa hakika 
AllahameshawasameheNabiinaMuhaajirinana 
Answaar || AtTawbah :117] 


mpaka..(na juu ya watatu ambao walikwenda kinyume mpaka 
ardhi ilipokuwa nyembamba nao pamoja upana wake na 
wakabanwa na nafsi zao mpaka wakawa na uhakika kwamba 
hakuna marejeo toka kwa Allah ila kwake, na akawasamehe ili 
wao watubu, hakika Allah ni Mwingi tawbah na mwingi wa 
rehma) [[Attawbah :118] -hivyo Allah amewatowa kwenye - 
wanafiki kwa kutokwenda kama vile Imam Ali(a.s) na Ibn Ummi 
Maktum, na lile kundi la mafakiri ambalo halikupata cha kujikimia 
kwenye kutoka. 


51 


Hivyo Aya Tukufu za Surat Tawbah kwenye Aya ya mwanzo 
zimebainisha kwamba Arrahmaan amewasamehe Masahaba (r.a) 
walioshuhudia vita na kwenye Aya ya Pili kuwatowa wanafiki toka 
kwenye jamii ya Madina, wale waliokuwa hawakwenda nalo ni 
kundi la pili. 


Allah (S.W) akatuelezea habari ya watu watatu wasiokwenda vitani 
miongoni mwa Masahaba (r.a), na kwamba Allah (S.W) 
ameshawasamehe kwa sababu ya ukweli wao nalo ni kundi la 
mwisho . 


Hivyo basi upo wapi unafiki wa watu hao , pamoja na uwazi 
unaojulisha juu ya ukweli wa yaliyotokea. 

Bali Masahaba (r.a) walikuwa watu wenye khofu zaidi kwa Allah 
(S.W) ili wasijeangukia kwenye unafiki. 


Toka kwa Salaami bin Mustaniir amesema:”Nilikuwa kwa Abi 
Ja'afar (a.s), akaingia kwake Hamraan bin Ayun akamuuliza 
kuhusiana na mambo fulani, mpaka H'amraan alipotaka kundoka 
akamwambia Abaa Jaafar:” Tupe habari —Allah akurefushie kubakia 
kwako kwetu atuburudishe kwasababu yako —hakika sisi tunakujia 
na hatuondoki toka kwako mpaka nyoyo zetu zilainike na nafsi zetu 
ziliwazike toka kwenye Dunia na kutuwepesishia yaliyoko kwenye 
mikono ya watu miongoni mwa mali hizi, baadae ndio tutoke 
kwako, hivyo tunapokuwa pamoja na watu na matajiri tunaipenda 
dunia .Akasema Abu Jaafar (a.s) "Hakika hizo nyoyo mara huwa 
ngumu, na mara nyengine hulainika, na Abi Ja'afar (a.s) akasema ” 
Ama hakika Masahaba wa Mtume (S.A.W) walisema:” Mtume wa 
Allah,-hakika—tunaogopa unafiki akasema "kwanini munaogopa 
jambo hilo?” wakasema:”Hakika sisi tunapokwa pamoja nawe 
ukatukumbusha na kuhamasisha huogopa, na husahau Dunia na 
huipuuza, mpaka tukawa tunaona Akhera, Pepo na Moto nasi tupo 
kwako, basi tunapoondoka toka kwako na tukaingia nyumba hizi 
tukanusa watoto na kuona familia, wake na watoto, hali zetu 
tulizokuwa nazo tukiwa pamoja nawe hukaribia kugeuka, mpaka — 
tukahisi —hatukuwa pamoja nawe, hivi basi jee unahofia hili kuwa 
ni unafiki ? Akasema Mtume (S.A.W):”La sivyo hakika ni hizi ni 
katika hatua za shetani ili akuhamasisheni kwenye dunia, naapa na 
Allah lau nyie mungedumu kwenye hali hii iliyoelezewa na nafsi 


52 


zenu -basi- Malaika wangekupeni mikono, na mungekwenda juu 
ya maji, na lau nyie musingekuwa munafanya madhambi mukataka 
maghufira kwa Mola wenu -basi — Allah angeumba viumbe 
vyengine wakakosea na wakataka maghufira, akawasamehe, hakika 
muuini ni mwenye kufanyiwa mitihani mwenye kutubu- kwani 
hukusikia (Hakika Allah anawependa wenyekutubu —kwa 
wingi-na anawapenda wenye kujitoharisha -kwa wingi - } 

[Al Baqarah:222] na Allah akasema:{Mtakeni maghufira Mola 
wenu }[Huud:13] 


Hakika Masahaba (r.a) ni wenye kukingwa kufanya makosa kwa 
umoja- kukubaliana —kwao, hivyo haiwezekani kukubaliana juu ya 
jambo katika madhambi makubwa au madogo wakalihalalisha na 
kulifanya, ama kutokea maasi toka kwa baadhi yao basi hiyo ni 
dalili juu ya kutokuwa wao ni maasum —wenye kukingwa kufanya 
makosa-kwa mmoja mmoja wao, na kamwe kuteleza huku 
hadhurishi kwenye uadilifu wao, wala kuporomosha cheo chao. 


Ama katika yanayojulisha uadilifu wao kwa ujumla wao, ni 
kule kushughulikia Maimamu (a.r) katika uchunguzi wa riwaya za 
Masahaba (r.a) walizozisimulia toka kwa Mtume(S.A.W) na 
kwamba baada ya upekuzi mkali na uangalifu hawakuona 
Sahaba yeyote (r.a) aliyesema uongo japo mmoja juu ya Nabii 
(S.A.W), na pamoja na kuenea kwa bidaa kwenye mwisho wa 
kipindi chao kama vile bid-a ya Oadariyya, Khawarij na Murjia, 
ambazo vianzio vyake ni akili ngonjwa na kuharibika kwa rai, ila 
kwamba milele hakupatikana Sahaba hata mmoja kwenye wazushi 
hao, na hili linajulisha kwamba Allah (S.W) amewateua na 
kuwachunga ,akawatofautisha na wengine, na kuwachagua kwa 
ajili ya Nabii (a.s) 


Amesema Abu Abdillah (a.s): Masahaba wa MtumeS.A.W) (r.a) ni 
elfu kumi na mbili elfu wametoka Madina, elfu mbili toka Makkah 
na elfu mbili katika waachwaji huru, na kamwe hakuonekana kati 
yao Oadary, Murjii, Haruury, Muutazila wala watu wa rai, 





47 Al Kaafy :(432/2)Bihaarul Anwaar: (41/6) Tafsiiril ‘Ayyaashy:(109/1) Majmuua't Warraam :(21/2) 


53 


walikuwa wakilia usiku na mchana, wakisema:”-Ewe Mola 
tuondolee roho zetu kabla hatujala mkate wa hamira.” 


Hakika Imam Saadig (a.s) methibitisha uadilifu wa Masahaba 
Nabii (S.A.W) (r.a) juu ya ukweli ya yale wanayiyaona kwenye 
hadithi zao za Nabii (S.A.W). 

Toka kwa Mansour bin Hazim amesema:”nilimwambia :” 
Abi Abdillah (a.s):Kwanini nikikuuliza masuala unanijibu kwa 
jibu, na anakujia mwengine unamjibu kwa jibu jengine? 
akasema:” Hakika sisi hujibu juu ya ziada na upungufu akasema 
Nikasema "Basi nipe habari kuhusiana na Masahaba wa Nabii 
(S.A.W) wamesema kweli au wamesema uongo?'akasema 
nikamwambia wananini mpaka wakatofautiana "akasema hivi 
wewe hujuwi kwamba mtu anamjia Mtume (S.A.W) akamuuliza 
masuala akamjibu kwa majibu, baada ya hapo akamjibu kwa lile 
lililofuta 7 jibu hilo, hivyo hadithi zinajifuta zenyewe kwa 
zenyewe” 


Lau atakuja mwenye kudai juu ya kutokea kwa uongo 
kwenye Masahaba (r.a) au kutokea kwa unafiki kwenye nyoyo za 
moja kwa moja angeambiwa :”Hivyo basi iko wapi dalili ya wazi 
juu ya kuwatowa hawa toka kwenye dai hili ? 


4- Uadilifu wa Masahaba (r.a) haupelekei isma-kkukingwa- 
kwao kutokana na makosa kwani wao ni wanadamu 
wanakosea na kusibu, ila tukwamba makosa yao 
yamezamishwa kwenye bahari za mema yao. 


Kwani wanayo waliyoyatanguliza mema na fadhila 
zisizofikiliwa na yeyote, kwani ni wao waliomnusuru Nabii 
(S.A.W) pale walipokusanyika juu ya Waarabu, wakapigana kwa 
mali, watoto na nafsi zao, wakawapiga vita mababa, makaka na 
jamaa zao na kutowa shingo zao kwa ajili ya kunyanyua Neno la 
Allah, na ikawa ndiyo sababu katika kueneza na kufikisha kwetu 





48 Al Khiswaal:(639/2), Bihaarul Anwaar :(305/22) 


49 Al Kaafy : (65/1), Bihaarul Anwaar :(228/2) 


54 


Dini hii Tukufu, hivyo hili —kwa idhini ya Allah — hupelekea 
msamaha uliotoka kwao, na hata yangekuwa ni madhambi 
makubwa madhali hayajafikilia kufuru. 

Bihaarul Anwaar 


Amesema Taalaa:{Hivyo kwa sababu ya rehema toka kwa 
Allah, umelainika kwa kwao na lau ungekuwa mkavu wa 
moyo hakika wangelikumbia wale waliokuzunguka hivyo 
wasamehe ,uwatakie maghufira na uwashauri katika jambo — 
linalohusiana na Uislamu au jamii -, hivyo ukiazimia jambo 
basi mtegemee Allah hakika Allah huwapenda wenye 
kutegemea kwake || Aal Imraan :159] 


Amesema Al Majlisy :"Uondokapo uadilifu kwa kwa kufanya 
jambo linalotia ila, basi hurejea kwa toba bila ya tofauti ilyodhahiri 
„hivyo hivyo aliyesimamishiwa hadi na akatubu uadilifu wake na 
ushahidi wake unakubalika, na baadhi ya watu wa madhehebu 
wamenukuu kukubaliana tofauti juu ya jambo hilo.” 


Na amesema Seyyid Abul Oaasimul Khawny:” Uadilifu 
huondoka mara baada ya kufanya maasi, na hurejea kwa toba na 
kujuta, na kwamba hapatofautishwi baina dogo au kubwa katika 
hilo” 


Na akasema Seyyid Muhammad Husein Fadhlulah kuhusiana na 
uadilifu wa maimamu wa wakati wa sasa na ambao ni wenye hadhi 
ndogo zaidi kuliko wale Allah aliowakirimu usuhuba wa 
Mtume(S.A.W) (uadilifu sio na isma, muislamu muadilifu 
anaweza akakosea na akatubia baada ya kutanabahi kwake kwa 
kosa hilo, juu ya mwongozo wa Kauli yake Taala {Hakika wale 
amabao wanamcha -—Allah- wanapokumbwa na kundi la 
shetani hukumbuka basi mara wakajiona ni wenye 
kunusuriwa} [Al Aa'raaf :220] 

Ama vipi uadilifu unathibit? 


50 Minhaajus Swaali' hiin:(12/2) 
51 Bihaarul Anwaar :(30/85) 


55 


Hivyo ni kwa mujibu wa tabia zake za ujumla kwenye jamii 
„kiasi kwamba watu wanamuona ni mwenye kuongoka kwenye dini 
yake tabia zake za kibinafsi huthibiti kwa kuenea kwa 
kunakojulisha elimu au utulivu, na au kijamii yenye kuambatana na 
mipaka ya kijamii kama vile unavyothibiti kwa habari ya Thigah — 
mwenyekukubalika -kwa sababu ya uadilifu wake, na habari za 
uadilifu wa fasiki hazina kima cho chote za kumfanya mtu kuwa ni 
muadilifu au kupinga uadilifu wake.” 


Upakaji matope histori ya Masahaba (r.a) . 

Kutokana hayo yaliyotanguia kubainishwa na kuelezewa kwake 
tunaelewa kwamba hakika madui wa Kiislamu miongoni mwa 
mustshrikina na wasambaratishaji wa umoja wa waislamu 
wametumia mikakati ya hatari na ya namna kadha ili kufilia 
malengo lao, ambayo ni kupaka matopekuu maisha na sira za 
Masahaba wa Mtume (S.A..W) na kuhalalisha njia zote za kufikilia 
lengo hili, katika mambo yaliyopelekea matokeo mabaya na 
mwisho wenye maumivu , kama vile kuhalalisha kuwalaani na 
kuwatukana.na kuwagandishia nao kwa kila baya . 


Na ziada ya juu ya yaliyopita kutajwa katika mbinu chafu 
tunazidisha kuyabainsha na miongoni mwao ni: 

1 -kuzusha visa, sawa viwe juu ya ulimi wa Sahaba mmoja au 
kundi la Masahaba. 


2- Kufanya kazi ya kufanyia taawili matukio kwenye aya za Our- 
an,na Hadithi sahihi, taawili za batili zinazokwenda sambamba na 
matamanio ya nafsi zao, itikadi na bid-a zao kama alivyosema 
Taa'laa 

kwenye Kitabu chake Kitukufu { ni yeye ambaye 
amekuteremshieni miongoni mwao zimo Ayaat Muhkamaat 
nazo ndizo msingi wa Kitabu na nyengine ni mushtabihat,basi 
ama wale ambao nyoyoni mwao kuna upotevu hufata zile 
ambazo ni Mushtabihat ili kutafuta fitina , na kutafuta taawili 
na hakuna yeyote aelewae taawili zake ila Allah, na waliozama 
kwenye elimu. } 





52 Al Masaail Fiqhiyyah:(178/2) 


56 


3- Kujikita kwenye kudhihirisha makosa ya Masahaba (r.a) 
yaliyotokea kwao kutokana na ukaribu wao na mwanzo wa daawa 
na uislamu —kwa ujahili na kutothirika kwao kutokana na 
mwanzoni mwao na kubeza mema, kujitowa muhanga na Jiahadi 
yao kubwa, baada ya kuthibitika malezi na imani kwenye nyoyo 
zao. 


4-Kushughulikia utungaji wa mashairi yanayokubaliana madai yao 
kwenye kueneza fitina zao baina ya waislamu na kuzitilia nguvu, 
na kuzinasibisha kwa watu mashuhuri , 


Kama zile zilizonasibishwa kwa Amiril Mu-u-miniin (r.a), kwa 
uongo na uzushi na mingoni mwa maneno na beti za mshairi. 


MLANGO WA TANO : 
MSIMAMO SAHIHI ( WA HAKI ) TOKA KWA MASAHABA 
WA NABII S.A.W 


Hakika msimamo sahihi kwa yale yaliyotokea baina ya Masahaba 
wa Mtume (S.A.W) ni msimamo wa kati na kati ulio mbali na 
kuchupa mpaka kwenye mapenzi au kuchukia, kama alivyosema 
Taalaa { Na hivyo hivyo nakufanyeni kua Umma wa kati na kati 
HAI Baqarah :143} 


Hivyo wajibu juu yetu ni kuwafanya marafiki Masahaba wote wa 
Nabii (S.A.W), hasa hasa wale waliotangulia kwenye Uislamu 
miongoni mwa Muhaajirina na Answaar, na hivyo hivyo wale 
waliowafata hao kwa wema,tutambue fadhila ,sifa,daraja zao kama 
alivyozitaja Allah kwenye Kitabu chake, na ilivyokuja kwenye 
Sunna ya Nabii wake, na tujizuwie kutokana na yaliojiri baina yao 
katika zama hizo . 





53Angalia Bihaarul Anwaar :(72,118,146,238,264/20, 30,251/21),Musdrakul Wasaail(119/8) ,(75/13) 


57 


Tuelewe kwamba yale yaliyotekea baina yao baada ya mauaji ya 
Khalifa wa waislamu “Othman bin Affaan (r.a) miongoni mwa 
fitina na marejeo yake ni kwenye taawilina ijtihad, kwa vile kila 
mmoja wao alidhania kuwa yuko kwenye haki na sio mwenginewe, 
kama vile alivyokua akisema Imam Ali (a.s) kwa wapiganaji wake 
:”Hakika sisi hatupigani nao kwa sababu ya kuwakufurisha, wala 
kupigana nao kwa sababu ya kutukufurisha, lakini tumejiona tuko 
katika haki nao wakajiona wako kwenye haki “ 


Ni juu yetu ni kufuata na kutafuta miongozo kwenye miongozo ya 
maimamu (a.s) tusiwalaani wala kumtukana yeyote yule katika 
Masahaba wa Mtume (S.AW) ili tuwe katika wale Allah 
aliowasemea { Na waliokuja baada yao husema Ewe Mola 
tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia kwenye imani 
wala usijaalie chuki kwenye nyoyo zetu kwa wale walioamini, 
Ewe Mola hakika wewe ni mpole ni mwingi wa upole) 

[al Hashr:10] 


Amesema Sheikh Muhammad Baagir An Naaswiry : 

(Na waliokuja baada yao} anamaanisha baada ya Muhaajirina na 
Answari mpaka siku ya Kiama ( husema Ewe Mola tusamehe sisi 
na ndugu zetu waliotutangulia kwenye imani } yaani wanaomba 
wakijiombea maghufira nafsi zao na wale waliowatangulia kwa 
imani 


{wala usijaalie chuki kwenye nyoyo zetu kwa wale walioamini } 
yaani chuki, ghushi na uadui kwa waislamu, wala hakuna mashaka 
kwamba alieachukia, alieamini, na kumtakia ubaya kwa ajili ya 
AI yake basi huyo ni kafiri, na akiwa sio hivyo basi atakua na 
asiki. 


Amesema Shikh Muhammad As Sibzawaary an Najy: 

{ Na waliokuja baada yao} anamaanisha baada ya hawa na hawa, 
nao ni wafuasi wao wengine mpaka Kiama f... husema Ewe Mola 
tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia kwenye imani } 
yaani wanaomba wakijiombea maghufira nafsi zao na wale 


54 Ourbul Isnaad (uk. 45),Bihaaril Anwaar (323/ 32) 
55 Tafsiir Mukhtasar Majma'al Bayaan ,na angalai :Tafsiiril Kaashif,Al muniir(Suuratil Hashr :10 ) 


58 


waliwatangulia katika walioamini na kusamehewa makosa yao 
kwa imani 

{wala usijaalie chuki kwenye nyoyo zetu kwa wale walioamini } 
yaani chuki, kuwachukia, ghushi na zijaalie nyoyo zetu zenye 
kuepushwa na hayoo zisiwapendelee ila kheri (Ewe Mola hakika 
wewe umpole na mrehemevu} yaani wenye kusamehewa makosa 
yao wenye kuwonea huruma kwa ajili ya riziki na msamaha. 


Na Allah amlipe mema Imam mwingi wa ibada na zahid (a.s) pale 
alipotuanzishia njia tukufu wapitie juu yake vipenzi vyake na kundi 
lake, hivyo ni pale alipo walipomaliza maneno yao hebu 
akawambianambieni hivi nyie ni muhajirina wa mwanzo (Ni kwa 
ajili ya mafakiri wa kihajiri na waliotolewa na kuwacha nchi 
na mali zao wakitafuta fadhila toka kwa Allah na uradhi na 
kumnusuru Allah na Mtume wake hao ndio waislamu wa 
kweli}? wakasema hapana akawambia hivi nyie ni wale ambao .{ 
waliokuwa wakaazi na walioamini imani ya kweli kabla yao 
wanawapenda wale ambao wamehamia kwao na wala hawana 
haja yoyote kutokana na yale waliopewa na wanawapendelea 
kuliko nafsi zao hata kwamba wanahitajia .Na waepushwao wa 
nafsi zao hao ndio wenye kufaulu kikweli kweli . } wakasema 
hapana Ama nyie mumeshajulikana kua mmoja katika makundi 
mawili haya, nami nashuhudia kwamba nyie sio katika wale Allah 
aliwaeleza (Wanasema Ewe Mola wetu tusamehe sisi na ndugu 
zetu waliotutangulia kwa imani wala usitujale chuki kwenye 
nyoyo zetu kwa wale walioamini} niondokeeni, Allah 
atakutendeni “mpaka hapa .(Al Hashr :8-9J..................... 


Na tujikumbushe kauli ya Allah (S.W) :{ Huo ni Umati 
yameshapita waliyoyachuma na nyie mutastahiki 
muliyoyachuma na kamwe hamutoulizwa kuhusiana na 
waliokua wakiyafanya }[Al Baqarah :134]. 


Amesema Muhammad Jawaad Mughniyah : 

Aya hii inaashiria msingi wa ujumla, nao ni kwamba matokeo ya 
amali na athari zake kesho zitarejea kwa mtendaji pekee, kamwe 
hatonufaika kwazo anaenasibika nae zitakapokua za kheri, kama 





56 Tafsiiril Jadiid (Suuratil Hashr :10) 


59 


vile ambavyo hatodhurika kwazo asiekuwa yeye na uislamu 
umeeleza msingi huu kwa namna tofauti, miongoni mwao ni Aya 
(164) katika suratil An A'am :{ Na kamwe mbebaji hatobeba- 
mizigo ya- mbebaji mwengine | na katika hizo ni Aya ya (39) 
katika Suratin Najmi :(Na kwamba Mwanadamu hastahiki ila 
kile alichokichuma]... na miongoni mwao ni kauli ya Mtume 
alietukuka kwa binti yake Fatma” ( Ewe Fatma , fanya amali 
wala usiseme :Hakika mimi ni binti ya Muhammad ;kwani 
mimi sitokusaidia chochote toka kwa Allah ) na mfano wa hizo 
ni nyingi, na utanuaji kwenye maudhui hii ikiwa itajulisha kitu basi 
inajulisha juu ya kwamba mpaka leo hatuelewi yaliyowazi zaidi na 
yaingiayo zaidi . 


Na unapotaka kuona njia hii halisi kwenye maisha ya Aalil Bait ya 
Nabii (S.A.W) katika kudhihirisha mapenzi ya Masahaba na 
mshikamano uliokua baina yao hivyo soma yanayofata. 


MLANGO WA SITA 


Majina na ukwe baina ya Masahaba na Ahlil Bait (r.a) 

Wajinga hawakuweza kuficha uhakika wa kihistoria unaojulisha 
yaliotokea baina Masahaba na Ahlil Bait (r.a) katika mapenzi na 
wema baina yao na katika hayo ni: 


Kuitana majina wenyewe kwa wenyewe,au ukwe uliotokea baina 
yao. 

Hivyo watakatifu hao hawakuwaita au kuozesha watoto wao kwa 
maslahi ya kidunia, au kupata vyeo vinavyotoweka au kwa tamaa 
ya mali nyingi na heshima, lakini wao waliwaita watoto wao 
majina ya wale wenye kufatwa hali zao, wakawaozesha watoto wao 
watu wenye sifa njema wakitarajia kuzipata kama vile usalama wa 
dini na usafi wa nyoyo; na pupa hili lilikua limekuwa kutokana na 
kufuata kwao njia ya Bwana wa watu Mustw'afa (S.A.W), nao 
walikua wakiwauliza watu wao wenye ikhlasi . 





?7 Kashful Ghummah (78/2) 


60 


Toka kwa Ibrahim bin Muhammad Al hamdaaniy amesema: 

( Niliandika barua kwenda kwa Abii Ja'far, kuhusiana na kuoa, basi 
basi barua yake ikanijia kwa hati zake, amesema Mtume wa Allah 
:”Atakaekulieni yule munaeridhika na tabia na dini yake basi 
muozesheni ,(musipofanya hivyo itakuwa ni fitina katika ardhi 
na uharibifu mkubwa} (Al Anfaal :73]% ) 

Na katika Fiqhi ya ya Imam Ridhwaa (a.s) ” Mtu aposapo kwako 
ambae munaridhia dini yake na tabia zake basi muozesheni wala 
usikuzuwieni ufakiri wake, na uaskini wake,amesema Taala :{Na 
watakapokuwa maskini Allah atawatosheleza (kila mmoja) 
toka kwenye utajiri wake?” 


Toka kwa Abi Abdillah (a.s) amesema:”Hakika Allah A’zza wa 
Jalla hakuwacha chochote katika yale anayohitajia mwanaadamu 
ila amemfundisha Nabii wake (S.A.W) hivyo ikawa miongoni mwa 
mafunzo yake kwake ni kwamba siku moja alipanda membari 
„akamshukuru Allah na kumsifu na akasema :”Enyi watu :hakika 
Jibril (a.s) alinijia na habari kubwa akaniambia :”Hakika wari ni 
mfano wa matunda kwenye mti, iwapo utayaona matunda yake na 
usiyavune yataharibiwa na Jua na kusambaratishwa na upepo ,hali 
kadhalika wari wakipata wanayoyapata wanawake basi hawana 
dawa nyengine ila mume, na vyenginevyo hawaaminiki kutokana 
na uharibifu kwani ni wao ni watu.Akasema:”basi akasimama 
akamwambia :”Ewe mtume wa Allah! Basi nimuezeshe nani 
?akamwambia kuf-u(wanaolingana): akamwambia "Ewe Mtume 
wa Allah ni nani huo kufu akamwambia waislamu ni kufu 
wenyewe kwa wenyewe. 


Akasema Saadiq (a.s): Kuf-u ni kuwa mwenye kujitenga na maasi 
na kuwa na wepesi “ 


58 Al Kaafy ( 347/5 ),Tahdhiibil Kamaal (396/7),Wasaail Shiia’a ( 77/20 ) 


59 Fiqhur Ridw’aa (uk. 234),Mustadrakulc Wasaail (188/14),Bihaarul Anwaar:(372/100). 


60 Al Kaafy (337/5),Tahdhiibul ahkaam ;(397/7),Wasaaili Shiia’a (61/20 ) 


61 


Itrah (a.s) wametahadharisha kuozesha watoto wao kwa Nawaasib 
au wenye madhambi makubwa na maasi , na hasa hasa wanafiki 
waliortadi . 


Na kutoka kwa Abi Abdillah (a.s) kwamba aliambiwa na Fudhw'ail 
:”Jee nimuozeshe Naaswibah ? akasema la, wala hakuna hadhi 
katika hilo.Nikamwambia najifanya kuwa fidya yako, Wallahi 
'hakika mimi nakwambia hili ,hakika mimi nakwambia mimi hili 
na lau angenijia na nyumba iliojaa dirham nisingefanya hivyo)” 
Na toka kwa Abdillah (r.a) kwamba alisema :” Kumuoa myahudi 
au mkristo ni bora ,au alisema ni kheri kuliko kuoa naswibah au 
kumuozesha naswib. 


Toka kwa Ahmad bin Mohammad ameinasibisha kwa 
Mtume(S.A.W), amesema Abu Abdillahi (a.s) :”Yeyote 
aliemuozesha binti yake mnywaji wa ulevi basi huyo amekata 
mawasiliano na jamaa zake” 

Na Mtume (S.A.W) amesema :” Yeyote aliemuozesha binti yake 
muovu atateremshiwa laana elfu moja juu yake kila siku, wala 
amali zake hazipandi mbinguni, wala dua zake hazikubaliwi, wala 
hakubaliwi swarf wala a'dli”” 


Amesema Abu Abdillahi (a.s) vile vile :'”amesema Mtume 
(S.A.W):”Mnywaji wa ulevi asiozeshwe anapoposa 

Na Mtume (S.A.W) amesema :” Yeyote aliemuozesha binti yake 
mnywaji wa ulevi basi ni kama aliempeleka kwenye zinaa” 

Na toka kwa Hasan bin Bishaar al Waasity :”Nimemuandikia 
Ridhw'aa (a.s):Ninae jamaa alieposa kwangu, na anao ubaya 
kwenye tabia ! akasema :”usimuzeshe akwa anayo tabia mbaya.” 





61Man laa yahdhw’uruhl Fagiih (394/4) 

62 Al Kaafy (351/5), 

63 Al Kaafy (347/5), ,Tahdhiibul ahkaam ;(398/7),Wasaaili Shiia’a (79/20 ),A” waaly(341/3). 

64 Irshaad) 

65 Al Kaafy (363/5), ,Tahdhiibul ahkaam ;(398/7),Wasaaili Shiia’a (79/20 ),A” waaly(341/3). 

66 Mustadrakul Wasaail (191/14), A' waaly(272/1). 

67 Al Kaafy (363/5), Wasaaili Shiia'a (81/20) Mustadrakul Wasaail (1912/14) Wasaaili Shiia'a (61/20 ) 
Man laa yahdhw’uruhl Faqiih (409/3) Bihaarul Anwaar:234/100). 


62 


Hivyo baada ya haya haingii akilini .na haiwezekani Ahlil Bait 
waliosafika wawaozeshe watoto wao watu waliotiliwa kwenye dini 
na tabia zao. 


Na katika yanayojulisha juu ya kushughulikia kadhia hii muhimu — 
pamoja na nasaha zenye ikhlasi baina yao juu ya kusidiana juu ya 
kheri —ni kwamba Abubakri, Omar na Othman walishughulikia 
Fatimah kuolewa na Ali. 


Toka kwa Adhw'ah'h'aak bin Muzaah'im amesema :”Nimemsikia 
Alibin Abi Talib akisema :”Alinijia Abubakri na na Omar 
wakanambia: lau ungekwenda kwa Mtume (S.A.W) ukamtajia 
Fatimah )??. 

Nasaha hii toka kwa Masahaba wawili watukufu kwa Imam 
Ali(a.s) inadhihirisha kupenda kwa Masahaba ukwe wa Ali bin abii 
Talib kwa Mtume (S.A.W) .Kwa kuwa Alihakua na hali nzuri 
kiuchumi ,alikua na uwezo mdogo hakuona ubakhili kutaka msaada 
toka kwa ndugu zake Masahaba alipotaka kuoa. 


Katika walioshiriki katika kumsaidia Imam Alikwenye ndoa 
ya Fatmatiz Zahraa nui Othman bin Affaan(r.a) . 


Anasema Imam Ali (r.a) akisimulia niliambiwa na Mtume (S.A.W) 
: Ewe Abal Hasan sasa nenda ukauze ngao yako na unijie na 
thamaai yake ili nikuandalie wewe na binti yangu Fatimah 
yanayokufaeni Ali akasema :”Basi nikachukua ngao yangu 
nikaenda nayo sokoni nikaiuza kwa dirham mia nne za Kisud 
Hijriyyah kwa Uthamaa bin Affaan, basi mara nilipozitia mkononi 
dirham zile akanambia ewe Ali:” Hivi sio bora kwako kuwa na 
ngao na kuwa bora uwe na Dirham toka kwangu ?! Nikamwambia 
ndio ‚akanambia basi ngao hii ni zawadi yako toka kwangu, hivyo 
nikachukua ngao na dirham mpaka kwa Mtume (S.A.W) 
nikamtupia, nikamuelezo aliyofanya Othman basi Nabii (S.A.W) 
akamuombea kheri. 





6 Angalia Aamaali cha At Tuusy (uk. 39), Bihaarul Anwaar (93/43). 


63 


Mambo hayakuishia hapo tu ,bali Mtume (S.A.W) aliwaamrisha 
Masahaba wamnunulie Faatimtiz Zahraa mahitajio yake chini ya 
usimamizi wa Abubakri Sidig(r.a) 

Hivyo Makhalifa watatu hasa hasa,na wengineo katika Masahaba, 
ni katika walioshiriki, bali walioshuhudishwa na Nabii(S.A.W) 
ndoa ya Ali bin Abi Talib na Fatma (r.a) na kwamba walikua na 
mchango mkubwa na muhimu katika kukamilisha ndoa hii 
iliyobarikiwa. 


Amesema Anas (r.a): aliniambia Mtume (S.A.W) :”Nenda 
kaniititie Aba bakri ,Omar, Othman, Ali, Talhah, Zubeir na idadi ya 
Answaar ,basi nikenda kuwaita ‚wakaja na kila mmoja alipokaa 
pahala pake akawambia :”nakushudisheni kwamba nimemuozesha 
Fatima kwa Ali, kwa mithgali za dhahabu mia fedha~x~~~~~~~~ za 


Elewa- ewe msomaji mpenzi -kwamba Ahlil Bait walikuwa ndio 
watu wenye kuchunga zaidi katika kuwaozesha watoto wao watu 
wema na wachaji, na waliokua mbali zaidi toka kwenye 
kuwaozesha watoto wao waovu na wanafiki na hasa hasa nawaasib 
na waliortadi, yeyote anaedai kinyume na hivyo basi hakika 
amewazushia uongo wa hali ya juu ,na kuwasingizia kusema 
wasioyatenda jambo ambalo Allah aliwachukia kwalo Bani Israail 
na wengineo amesema Allah (S.W) :{ Hivi nyie munaamrisha 
watu kufanya wema na munazisahau nafsi zenu hali ya kua 
munasoma kitabu, hivi nyie hamuna akili?) (Al Baqarah :44], na 
kipenzi huwatukuza Ahlil Bait kwa sifa hii,na kuamini kwamba 
kamwe hawakuwaozesha watoto wao ila waadilifu na watu wema. 
Ewe ndugu msomaji yafuatayo ni baadhi ya ukwe na majina ya 
watoto wa kiahlil bait ili uelewe kiwango cha maingiliano na 
mapenzi baina ya Vtrah na Masahabafr.a); kwani wao wakiamini 
wema wa Masahaba wa Mtume (S.A.W) wakawaozesha, kuoa 
kwao na kuwaita watoto wao kwa majina yao: 

Mtume (S.A.W):Katika wake zake ni : 





69 Anglia Kashul Ghummah na Bihaarul Anwaar (130/43). 


70 Anglia Kashul Ghummah (348/1)na Bihaarul Anwaar (119/43). 


64 


Aisha bint Abubakri Sidig. 

Hafswah bint Omar binil Khatw’aab. 

Ramlah bint Abi Sufiyan. 

Majina ya wakwe zake: 

Alibin Abii Talib amemuzesha binti yake (Fatimah) 

Othman bin Affaan amemuzesha mabinti zake Ruqayyah na Ummu 
Kulthuum. 

Abul A’aasw’ bnir Rabii’ alimuzesha binti yake Zainab. 

2) Ali bin Abi Talib: 

Katika wake zake -baada ya kifo cha Fatma (a.s): 

Asmaa bint U” mais (kizuka cha Abubakri Sidiq) 

Umaamata bintil A’aasw bin Rabii (mama yake ni Zainab bint Rasuulil 
Laahi) 

Katika watoto wake : 

Abubakri ,Omar ‚Othman . 

Majina katika wakwe zake:Omar binl Khatw’tw’ab ,(alieoa binti yake 
Ummu kulthuum ). 

A’bdil Rahmaan bin A’amir bin Kureiz Al A’amiry (alimuzesha bint 
yake Khadijah ). 

Mua’ awiyah bin Marwaan bin Ahakam ,alimuozesha bint yake (Ramlah ) 
Al Mundhir bin U’baidah bin Zubeir ,alimuoa binti yake (Fatimah ). 

3) U'gail bin Abii Talib: 

Katika watoto wake ni Othman. 

4) Al Hasan bin Alibin Abi Twalib: 

Katika wake zake :Ummu Ishaaq bin Talha bin Ubaidllaahi At Taymiy. 
Katika watoto wake: Abubakri, Omar na Talha . 

Majina ya wakwe zake: 

Abdullah bin Zubeir bin A’wwaam ,nae amemuoa binti yake(Ummul 
Husein). 

Amri bin Zubeir bin A’ wwaam amemuoa bintie(Ruqayyah ). 

Jaafar bin Musab bin Zubeir,amemuoa binti yake (Maliikah). 

5) Al H'usain bin Ali bin Abi Talib: 

Katika wake zake 

:Lailaa bint Abi murrah ( mama yake ni Maymuunah bint Abi Sufiyan). 
Ummu Ish-aaq bin Tw’alha bin U’baidillaahi At Taymy” 

Katika watoto wake ni : 

Abubakri ‚Omar. 





71 Nae alikua kaka yake Hasan alimuusia atakapokufa amuowe Ummu Ish-aaq 


65 


Majina ya wakwe zake: 

Abdillaahi bin Amri bin Othman bin Affaan,nae alimuoa binti yake 
(Fatimah ). 

Musab bin Zubeir bin Alawwaam,alimuoa binti yake(Sakinah ). 
6)Is-h'aag bin Jaafar bin AAbi Talib: 

Katika wake zake: 

Ummu Hakiim bintil Qasim bin Muhammad bin Abubakrii Sidiq 

7) Abdullahi binh Jaafar bin abi Talib: 

Katika watoto wake: 

Abubakri na Mv’ aawiyah. 

Mkwewe: 

Abdul Malik bin Marwaan ,alimuoa binti yake(Ummu Abiiha) 
8)Ali bin Al Hasan bin Ali bin Abi Talib (Zanul A’aabdiin ) na 
kun-ya yake ni Abubakri.” 

Katika watoto wake:Omar 

9)Zaid bin Al Hasan bin Alibin Abi Talib: 

Mkwewe: Al Walid bin Abdil Malik bin Marwaan alimuoa binti 
yake (Nafiisah ) 

10) Al H'usein bin Al Hasan bin Alibin Abi Talib: 

Katika wake zake: Amiinah bint H’amzah bin Mundhir bin Zueir 
binil A’awwaam, 

11)Al Hasan(Al Muthannaa) bin Al Hasan bin Alibin Abi Talib: 
Katika wake zake: Ramlah bint Sai'"iid bin Zaid bin Amr bi nufail 
Al A’dawy . 

Mkwewe: Al Walid bin Abdil Malik bin Marwaan alimuoa binti 
yake (Zainab). 

12)Muhammad bin Omar bin Alibin Abi Talib: 

Katika watoto wake: Omar 

13)Muhammad (Al Baaqir) bin Ali bin Al H'usain bin Alibin Abi 
Talib: 

Katika wake zake: Ummu Farwa bintil Qaasim bin 
Muhammad bin Abubakri As Sidiq. 

14) Musal (Juun) bin Abdillahi Mah'dhw' Al Husain bin Ali bin 
Abi Talib: 

Mkwewe ni ni mtoto wa kaka wa Al mansour bin Abbas ,nae 
akmuozesha bintie (ummu kulthuum.) 





72 Firaqi Shiia’ah chaa Al Nubkhty (uk. 53). 


66 


Katika wake zake:Khalidah bint Hamzah bin Muswa’ab bin Zubeir 
binil A wwaam. 

U”baidllahi bin Muhammad bin Omar(al Atw’raf) bin Alibin Abi 
Talib: 

Katika wake zake :Ammat bint Abi Jaafaril Mansour. 

15) Al Husein bin Ali bin Abi Talib Aswaghar: 

Katika wake zake: Khalidah bint Hamzah bin Muswa'ab bin 
Zubeir binil Awwaam. 

16) Ubaidilahi bin Muhammad bin Omar (al Atw’raf) bin Ali bin 
Abi Talib: 

Katika wake zake ni shangazi waq Abil Mansour. 

Katiti watoto zake ni :Omar 

17) Jaafar bin bin Muhammad bin Omar) bin Ali bin Abi Talib: 





Katika watot wake ni Omar. 

18) Al Huseinul Aswaghar Ali Zainil a'abidiin bin Al Husain: 
Katika wake zake ni :Khalidah bin Musw-a'ab bin Zubair binil 
A’wwaan ; 

19) Al Hasan bin Ali bin Al Hasan bin Alibin Abi Talib: 

Omar 

Katika watoto wake: 

20) a'afaris Swaadiq bin Muhammad (Al Baagir) bin Ali bin Al 
Husain bin Ali bin Abi Talib: 

Amesema Al Imam Swaadiq (a.s): Abubakri amenizaa mara 
mbili” 

21) Al Hasan (al Aftw'as ) bin AliZainil A’abidiin bin Husein: 
Katika wake zake:bint Khalid bin Abii Bakr bin Abdillah bin Omar 
ibnal Khataab. 

22) Muhammad bin Omar bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi 
Talib: 

Katika wake zake :Ubeidah bint Zubeir bin Hishaam bin 
U’rwahbin Zubeir binil A’ wwaam 

23) Jaafarul-aAkbar bin Omar bin Ali bin Al Husain bin Ali bin 
Abi Talib: 


73 Akimaanisha upande wa mama zake : kwani mama yake ni Farwah bintil Qaasim bin Muhammad bin Abii 
Bkrias Swiddiig,na bibi yake mzaa mama yake Ummu Farwah ni : Asmmaa-u bint A'bdil Rahmaan bin Abi 


Bakr. Angalia Kasful Ghummah:(161/2). ni 


67 


24) Katika wake zake :Fatma bint U'rwah bin Zubeir binil 
A’wwaam. 


25) Abdillahi binil Al Husein bin Ali bin Al Husein bin Ali bin 
Abi Talib: 


26) Swafiyah bint Muhammad bin Muswa’ab bin Zubeir binil 
A’ wwaam. 


27) Muhammad bin Abdillah bin Al Hasan(Al Muthannaa) bin Al 
Hasan bin Alibin Abi Talib: 

Katika wake zake:Fakhiitah bint Faliih? bin Muhammad bin 
Mundhir bnal Zubair. 


28) Musa (Al Juun) bin A’bdilllahi bin Al Hasan bin Hasan bin 
Alibin Abi Talib: 

Katika wake zake: Ummu Salamah bint Muhammad bin Talha bin 
abdillahi bin Abdir Rahmaan bin Abubakri Swiddiq. 


29) Jaafar bin Omar bin Alibin Al H'usain bin Ali bin Abi Talib: 
Katika wake zake: Fatma bint U’rwah bin Zubeir binil 
A’wwaam. 


30) A'bdilllahi bin Al Husain bin bin Ali binil Husan bin Alibin 
Abi Talib: 
Ummu A’mr bint Amr bin Zubeir bin U’rwah bin Zubeir binil 
A’wwaam. 


31) Muhammad bin A’uf bin Ali bin bin Muhammad bin Alibin 
Abi Talib: 

Katika wake zake:Safiya bint Muhammad bin Musab bin Zubeir 
bin Awaam. 


32) Al Husain bin Zaid bin Ali binil Husain bin Alibin Abi Talib: 
Katika watoto wake : Omar 


68 


33) Al Husain bin Ali bin Omar bin Alibin Abi Talib: 
Katika watoto wake : Omar 


34) Musal (Kaadw'im) bin Ja'afar bin Muhammad bin Alibin 
Husein bin Ali: 
Katika watoto wake : Omar,Aisha. 


35) Ali bin Al Hasan bin Ali bin Ali bin Al Husain bin Ali bin 
Abi Talib: 

Katika wake zake: Fatimah bint Othman bin U’rwah bin Zubeir 
binil A’ wwaam. 


36) Yahya bnal Husain bin Zaid bin Ali binil Husain bin Alibin 
Abi Talib: 
Katika watoto wake : Omar 


37) Ali Ridha bin Musa bin Jaafar Sadiq na kuniya yake ni 
Abubakri. 

Katika wake zake: Ummu Habib bintil; Maamuun Al Abasy, ana 
watoto watano wanaume na binti mmoja na jina lake ni Aisha. 


38) Jaafar bin Musal (Kaadw'im) bin Jaafar Sadiq: 
Katika mabinti zake ni Aisha. 


39) Muhammadul (Jawaad)Ali bin Musa (Alkadhim) bin Jaafar 
Sadiq: 
Katika wake zake:Ummul Fadw'l bintil Maamun Alabasy 2 


40) Ali (Alhadiy) bin Muhammad bin Ali bin Musa : 





74 Ameeleza An Nuuriy At Tw'ibrisy kwenye kitabu chake /An Najmuth Thaagib fii Al Qaab wa Asmaa-I H'jjatil 
Ghaaib :14 Abuu Bakr ni moja ya kun-ya za Ar Ridw'aa kama alivyotaja Abul Farajil Aswfahaany kwenye 


Muqaatil Tw’alibiin . 


75 Kashful Ghummah (267/2) 


69 


Katika mabinti zake ni Aisha. Katika mabinti zake ni Aisha 

Mfungamano na mshikamano huu wa kifamilia uliobarikiwa 
„baina ya Aal Nabiy (S.A.W), na baina ya Masahaba(r.a) na 
wengineo katika maelewano, na kuitana majina wao kwa wao, 
kuzidi kwa ukwe biana yao .kwa hakika ni dalili iliyo ya wazi juu 
ya mapenzi yao wenyewe kwa wenyewe, utengeneaji wa dini yao 
na usalama wa nyoyo na ndimi zao kwa yale yalio baina yao, na sio 
kama wanavyopakazia watu wa fitina,hivyo tanabahi Allah 
akulinde. 


MLANGO WA SABA 
SUALA NA JAWABU 


Ewe msomaji mpenzi! Mbele yako kuna jumla ya masuali na 
maulizo tunayoyasiika baina ya wakati mmoja na mwengine kutoka 
kwa watu wa shubuhati, miongoni mwa wale wanaotaka 
kuusingizia Uislamu kwa sababu ya chuki zao, kueneza husuda 
kutokana na kuchukia zake kupitia kwenye matusi yasiokuwa na 
uzito wowote kama vile mangati,walionyuma ya njama hii 
wanataka kudhoofisha mahusiano ya udugu baina ya waislamu na 
Masahaba, miongoni mwao wakiwemo Aalil Bait ya Nabii 
(S.A.W), au kukusudia kejeli na udhalilishaji wa Masahaba (r.a), 
kupitia kwenye kudhihirisha kasoro na kuwagandishia 
tuhuma,kumbe anajingikiwa mjinga huyu kuwa kejeli na matusi 
yake yanamkumba mwenyewe na kamwe hayatodhuru jabali la 
kheri kwa vyo vyote vile. 

Kama vile paa anaechoma jabali ili siku moja alidhalilishe 
Kamwe hatolidhuru nae ataumiza pembe zake. 


Utakayoyana ewe msomaji mpenzi ni mkusanyiko wa 
shubuhati zinazohusiana na baadhi waliochupa mpaka katika 
kugeuza ukweli wa historia ya Kiislamu inayong'aa kuelekea kwa 
waliyotutangulia kwenye kufuata njia ya Nabii (SA.W) 


70 


Nimezifanya shubuhati kwa namna ya masuala, na kila suala linalo 
jibu lake ili haki ibainike kwa idhini ya Allah Taala na 
atuwafikishie wepesi juu ya njia ya haki iliyo ya wazi. 

Suala la Mwanzo : Kauli ya kurtadi kwa Masahaba: 


Vipi iwezekane tuseme kua Masahaba wote ni waadilifu,wakati 
Allah (S.W) ameeleza wazi kurtadi kwao wote mara baada ya 
Nabii wake isipoka watatu tu miongoni mwao’ , kama vile 
ilvyokuja kwenye kauli yake Taala:{ Na Muhammad sie yeyote 
ila Mtume wamepita Mitume kadha kabla yake,hivi basi 
akifariki au kuuliwa mtageuka juu ya visigino vyenu,na yeyote 
atakaegeuka juu ya visigino vyake basi hilo halitomdhuru 
Allah kwa vyo vyote vile, n aatawalipa wenye kumshukuru } 
[Aal P mraan: 144 ]. 

Jawabu: 


Mwanzo :Ni wajibu juu ya msomaji wa vitabu vya tafsiri achague 
vile vya watafsiri wenye itikadi ilio sahihi walioshuhudiwa na 
Maulamaa Mujtahidiin kuwa ni wenye elimu na fadhila, nae awe 
na mwangaza kwenye elimu ya usuuli tafsiri kama vile sababu za 
kuteremshwa kwa aya, Nnaasikh na mansuukh, -khaas- na -a'am-, 
na fani nyenginezo ili asijetafsiri au kufanyia taawili Maneno ya 
Allah (S.W) bila ya kuwa na elimu. 


Pili : Maulamaa wa historia na kadhalika Tafsiri wameelelza 
kuwa Aya hiyo imeteremshwa kwa tukio maalumu nalo ni la 
kushindwa kwa waislamu kwenye vita vya Uhud, nalo lilikuwa ni 
tukio mwanzoni mwa mtiririko wa vita walivyopigana waislamu, 
hivyo iweje aya ilioteremshwa mwanzoni mwa Hijrah, na kwenye 
tukio maalumu, iwe ni dalili juu ya ridda ya Masahaba baada ya 
kifo cha Mtume(S.A.W)?! 


Amesema Sheikh Naaswir Makaarim Ash Shiiraazy kwenye tafsiri 
yake :”Sababu ya kuteremshwa kwa aya, hakika aya ya mwanzo 
katika aya mbili vile vile ni zenye kuonyesha tukio jengine katika 
matukio ya vita vya Uhud, nao ni ukwenzi uliokuja ghafla kwenye 





76 Angalia Rijaalil Kishy (uk.: 11),Bihaaril Anwaar (259 /28) (220/7 1),Al Ikhtiswaasw(uk6 ) 


71 


kilele cha vita baina ya Waslamu na washirikina Kwamba 
tumemuua Muhammad,tumemuua Muhammad ``. 


Amesema Muhammad Jawaad Mughniah kwenye Tafsiri yake 
:Aya hii inaashiria kwenye tulio maalum nalo ni tukio la Uhud. 
Tatu: Mtiririko wa aya haujulishi juu ya ridda ya Masahaba, bali 
ndani yake muna ukosolewaji na maelekezo toka kwa Allah (S.W) 
kwa Masahaba kutokana na ukaidi na kukata tamaa kwenye vita 
vya Uhud „pale paliposemwa kuwa Nabii (SA.W) ameuawa, basi 
Allah aliliambia kundi hilo :Kwamba Muhammad ni mwanaadamu, 
alieteuliwa na Allah kwa ajili ya ujumbe wake kwa viumbe vyake 
na imepita Mitume kadha kabla yake, Allah aliwapeleka kwa 
kaumu zao wakafikisha ujumbe ‚wakapita ‚wakafa, na baadhi yao 
wakauawa , na kwamba kama walivyo Mitume kabla yake, nae pia 
atakufa (S.A.W), hivyo mauti sio kitu kisichowezekana kwake na 
pengine huenda akauawa, hilo akalitilia nguvu, akasema (S.W) 
:{hivi basi jee akifariki au kuuliwa mtageuka juu ya visigino 
vyenu) [Aal P mraan:144 ]. Maana yake : Basi hivi Allah 
atakapomfisha, au makafiri wakamuuwa, mutartadi baada ya 
kuamini kwenu hivyo ridda ikaitwa kugeukia visigino: nako ni 
kurejea kwa kupumbaa, kwani ridda ni kutoka na kuelekea kwenye 
dini mbaya zaidi, kama vile ambavyo kuegekia visigino ni kutoka 
kuelekea kwenye mwendo uliombaya zaidi . 


Na suala kwenye Kauli yake:{...hivi basi jee akifariki..} ni suala 
la kuchukiza, kama ilivyo kwenye Kauli yake Taalaa;{Na 
hatukujaalia kuishi milele kwa mtu yeyote yule kabla yako 
hivi basi ukifa basi wao ni wenye kuishi milele? } 

(Al Anbiyaa :24] 


Nne:Itakuwaje tuwahukumu Masahaba walioshindwa vitani kuwa 
ni wenye kurtadi wakati Allah (S.W) ameshawasamehe kwa kauli 
yake: 

{Hakika Wale waliovipa mgongo- vita - miongoni mwenu siku 
majeshi mawili yalipokutana, hakika walitelezeshwa na shetani 
kwa sababu ya yale waliyoyachuma, na kwa hakika Allah 





77 Tafsiirul Amthaal :(169/20) 


72 


ameshawasamehe, hakika Allah ni Mwingi wa Maghufira na ni 
Mpole! | Aal VT mraan :155]? 


Tano:Hakika Aya inatukumbusha msimamo wa Abu Bakri 
(r.a),ushujaa, wake na nguvu za kufungamana na Allah Tabaraka 
wa Taala, na kuhudhurikiwa kwake na Aya zake katika hali ngumu 
baada kifo cha mtume (S.A.W) kwa kauli yake : :{ Na 
Muhammad si yeyote ila Mtume wamepita Mitume kadha 
kabla yake, hivi basi akifariki au kuuliwa mtageuka juu ya 
visigino vyenu,na yeyote atakaegeuka juu ya visigino vyake 
basi hilo halitomdhuru Allah kwa vyo vyote vile na atawalipa 
wenye kumshukuru | [Aal VT mraan: 144 ]. 


Pale Masahaba walipokuwa kwenye kishindo kikubwa 
kilichowapata kutokana na kuondokewa na Nabii (S.A.W), wapo 
waliokana mauti kama vile Omar bin Khataab (r.a) kutokana na 
moyo wake kufungamana na mapenzi yake ,wengine 
wakajilazimisha na kukaa kimya nao wakiwa kwenye fazaa, vile 
vile watu wa majangwani wengi wakartadi kwa sababu ya kifo cha 
Mtume (S.A.W), na wengineo kuwacha kutoa Zaka na matukio 
mengine kama tulivyotangulia-kueleza -. 


Sita:Ni jambo linajulikana kwamba hakika aliertadi baada ya kifo 
cha Mtume (S.A.W) haitwi Sahaba kwani Sahaba katika sheria ni 
Mtu aliekutana na Nabii (S.A.W) na akafa katika Uislamu ,na 
alietoka kweye Uislamu (Allah atulinde ) hawi miongoni mwao ila 
atakaporejea upya kwenye Uislamu. 


Suala la Pili (Hadithi ya Hodhi ) : 


Vipi itawezezakana vile vile, kumuhukumia uadilifu yule ambaye 
amehukumiwa ridda na Allah siku ya kiama na ubadilishaji wa vile 
dini yao, kama vile ilvyokuja kwenye hadithi ya Hodh, na wale 
Nabii (S.A.W) alivyosemea kuhusu wao :”Masahaba wangu, 
Masahaba wangu), baadae litamjia jibu kali toka kwa Mola wake: 
Hakika wao hawakuwacha kuwa wenye kurtadi tokea ulipotengana 
nao.! 


73 


Jibu : 

Inawezekana kuelekeza utoleaji huu wa dalili kwenye fahamu 
sahihi kama ifuatavyo : 

Kwanza: Hakika makusudio ya Masahaba wangu hapa ni wanafiki 
waliokua wakidhihirisha Uislamu wakati wa Mtume (S.A.W) kama 
alivyosema Allah (S.W) 1 Wanapokujia wanafiki husema 
tunashuhudia kwamba wewe ni Mjumbe wa Allah na Allah 
anajua kuwa wewe ni mjumbe wa Allah, na Allah anashuhudia 
kuwa hakika wanafiki ni waongo HAl Munaafiquun: 1] 


Na wanafiki wamo undani wake aliowaelewa Nabii (S.A.W)-nao 
ndio wengi- na wamo asiowaelewa na hao ndio aliowasema Nabii 
(S.A.W) "Masahaba wangu, Masahaba wangu”walikua miongoni 
mwa wanafiki undani wao uliofichika kwa Nabii (S.A.W) kama 
alivyosema A’zza wa Jalla :{Na miongoni m waliokuzungukeni 
katika watu wa majangwani wamo wanafiki na watu wa 
Madina mmezama kwenye unafiki ,wewe huwaelewi sisi -ndio- 
tunaowaelewa ,tutawaadhibu mara mbili na warejeswe kwenye 
adhabu iliyokubwa HAt Tawbah :101]. 


Hivyo wale aliowasema (Masahaba wangu) kwenye Hodhi walikua 
wanafiki waliokuwepo Madina na wale ambao Nabii (S.A.W) 
alidhania kwamba wao ni katika Masahaba , na hawakua hivyo, 
kwa kutowaelewa (S.A.W) kwa sababu ya kutokuwepo na hali za 
undani mwa watu, na hukumu ya kisheria ililkua ikihukumia yale 
yaliodhahiri tu. 


Pili: 

Inawezekana ikawa Masahaba hapa ni wale waliortadi baada ya 
kifo cha Mtume, kama ilivyo hali ya wengi wa watu wa 
majangwani waliortadi ,na miongoni mwa waliosilimu katika 
miaka ya mwishoni. 


Amesimulia Al Majlisy kwenye Bihar toka kwa Seyyid Ibni Taaus 
kwamba amesema :Ametaja Al Abbas bin Abdurahman :Uislam 
haukuendelea kwenye mataifa ya kiarabu baada ya kifo cha Mtume 
(S.A.W) ila kwa watu wa Madina, Makka, Na Ahli Taaif ,na watu 
waliobakia watoka kwenye Uislamu. 


74 


kasema : Banu Tamiim na Aribaab walirtadi na wakajiunga kwa 
Malik bin Nuwairah Al Yarbuiy, Rabiya wotewakartadi,nao 
walikuwa kambi tatu :Yamaamah, pamoja na Musailamatil 
Kadhaab, kambi pamoja na Maa'ruur As Shaybaany na ndani yake 
mukiwa na Bani Shaybaany na Bakri bin Waa-il wote na wakiwa 
kwenye kambi pamoja na Al Hu'twaimil A'bdy ,wakartadi watu 
wa Yemen,akrtadi Al Ash-a'th bin Oays katika Kandah, wakartadi 
watu wa Ma-a-rib pamoja na Al Aswadil Ansy na wakartadi Banu 
Aamir isipokua A’lqamah bin A'Iaathah””. 


Tatu :Inaweza kuwa makusudio ya neno (Masahaba wangu, 
Masahaba wangu) ni kila aliekuwa na kwenye njia hii ilionyooka, 
japo hajamuona, na hilo linajulishwa na riwaya :” (umma wangu, 
umma wangu) na katika riwaya ( hakika hao ni umma wangu). 
Ama kauli ya Mtume (S.A.W) :”Nawajua”, ni kwamba Nabii 
(S.A.W) ameainisha kwamba yeye anauelewa Umma huu kutokana 
na athari za udhu . 


Hivi ndivyo kama alivyosema Allah A’zza wa Jalla kwenye ulimi 
wa Nabii (S.A.W) kwenye kauli yake Taala :{Na atasema Mtume 
Ewe Rabbi hakika watu wangu wamifanya Our-anhii kuwa ni 
yenye kuhamwa} [A] Furqaan :30]. Hivyo Nabii (S.A.W) kamwe 
hakusudii kaumu kuwa ni Masahaba wake na katika wakati wake, 
bali anakusudia yale yatakayozushwa na wfuasi wake baada yake 
katika Umma wake kwa kuihama kwao Qur-an. 


Abii Bakris Hivyo hao ambao Nabii (S.A.W) 
anawasemea:(Masahaba wangu Masahaba wangu) .akaambiwa 
wewe Hakika wewe hujuwi waliyoyazusha baada yako.. 
yaani:Hakika wao hawakuwcha kuendelea kuwa wenye kurtadi 
tokea ulipowawacha. 


Suala la Tatu : 


Kauli ya kwamba Allah ameliponda kundi katika Masahaba : 





78 Bi’ haaul Anwaar(1 1/28) 


75 


Itakuwaje tuseme kuwa Masahaba ni waadilifu ,na Allah 
amewaponda kwenye mwahala kadha kwenye Kitabu chake kwa 
Aya za waziwazi: 


Mfano wa Kauli yake Taala :{Enyi mlioamini muna nini 
mukiambiwa kimbieni kwenda kupigania dini ya Allah 
munafanya uzito kwenda kwenye ardhi ya mapambano, hivi 
munaridhia maisha ya dunia kuliko ya akhera, basi maisha ya 
dnia sio cho chote kwernye maisha ya akhera isipokua kidofgo 
tu }[At Tawbah :38 .] 


Vitisho vya Allah(S.W) vimekuja na tahadhari yake kwao:{Enyi 
mulioaminia yeyote atakayetoka kwenye dini yake basi Allah 
ataileta kaumu anayoipenda na wanaompenda;wanyonge juu 
ya walioamini wakakamavu juu ya makafiri ,wapigane kwenye 
njia ya Allah na kamwe wa`sihofu lawama ya mwenye 
kulaumu , hiyo ni fadhila ya Allah anayompa apendaye na 
Allah ni mwingi wa elimu }[A] Maaidah :54]. 


Vile vile ameponda kutokuwa kwao na unyenyekevu wa nyoyo zao 
kwa ajili ya kumkumbuka yeye, kama ilivyo katika kauli 
yake:{Hivi wakati haujafika kwa walioamini kwa nyoyo zao 
kunyenyekea kwa kumkumbuka Allah na yale 
aliyoyateremsha katika Haki, na wasiwe kama wale waliopewa 
kitabu kabla (yao} na muda ukawarefukia hivyo nyoyo zao 
zikawa ngumu na wengi wao ni waovu}[Aj] H’adiid:16 ]. 


Au pale walipomuwacha Nabii (S.A.W) wakati wa kufika biashara 
,Akawambia Taala:{ Na waonapo biashara au mchezo 
wanazikimbilia na wakakuwacha wewe umesimama,wambie 
yale yaliyo kwa Allah ni bora kuliko mchezo na biashara na 
Allah ndie mbora wa kuruzuku }[A] Jumua’:11]. 


Jibu : 

Mwanzo : ni wajibu juu ya muislamu awe mtafiti kuhusiana na 
haki awache ukereketwa wa kimawazo ,awe mwenye kutafuta 
mwongozo kama tunavyosoma kwenye sala zetu kauli yake 
Taala:{ Tuongoze njia iliyonyooka }[Al Faatih'ah :6], na 
ajiepushe na batili japo ikiwa imetoka toka kwa mwanazuoni au 


76 


shekhe anaemfuata bila ya hoja, kwani Allah amewaponda watu wa 
ukereketwa,ambao walisema:{Hakika sisi tumewaona mababa 
zetu wapo kwenye desturi zao na kwamba sisi ni wenye 
kufuata nyayo zao }[Zukhruf:23]. 


Pili: Lazima tuelewe kwamba Masahaba (r.a) hawakuhifadhiwa na 
kutenda makosa, na uislamu umewakhafifisha kutokana na tabia 
mbaya za ujahilia. 


Pale walipojiwa na Mtume (S.A.W) akiwalingania kwenye 
Tawhiid kwa kufanya mema,na kuwacha maovu waliyokuwanayo, 
walimkubali na kumuamini kwa hiari ,hivyo Allah akawaelekeza 
kwenye kheri na utengamano akawakataza na kuwatahadharisha na 
kutenda ya haramu, akawa anawaita kwenye Kitabu chake kwa 
kauli yake : { Enyi mulioamini } 


Hivyo Masahaba wamejifunza kutokana na njia makosa 
yaliyotokana na baadhi yao kwa sababu ya kutoelewa kwao Dini 
yao mpya au kuathirika kwao kwa ujahila, hili ni pamoja na 
Masahaba katika Aalil Bait kama vile Abbas, Hamza, Ja'afaru At 
Tw'ayyaar na wengineo katika Masahaba wa Aalil Bait (a.s). 


Amri, makatazo , kutahadharishwa huku hayakuwa na kamwe 
hayatokuwa makhsus kwa Masahaba wa Nabii (S.A.W) tu, bali 
hiyo ni hoja juu nyumati zenyekufuata mwongozo wa Mustw’afaa 
(S.A.W) , kwani shani ni ujumla wa matamshi na sio kwa 
umakhsusi wa sababu . 


Tatu : 

Allah Tabaraka wa Ta'ala ametofautisha kwenye wito wake baina 
ya Ahlil Iman na ahlil kufr, hivyo anapoita watu wa imani alikuwa 
akisemesha kwa Kauli yake {Enyi mulioamini }. 

Na pale anapoelekeza maneno yake kwa makafiri au watu wote 
„walioamini na makafiri alikuwa akisema katika kusema nao {Enyi 
watu }. 


Nne: 


Tuchukulie hivyo hivyo hata kwamba sisi hatukufahamu Qur-an na 
kujua Tafsiri yake, litakuwaje jibu letu pale mmoja wa 


77 


mustashrigina wakereketwa atakapotwambia : Hakika Nabii wa 
Uislamu Muhammad bin Abdillahi anawatii makafiri na wanafiki 
kama ilivyokuja kwenye Qur-ani :{ Ewe Nabii muogope Allah na 
usiwatii makafiri na wanafiki ,hakiak Allah alikuwa na 
anaendelea kuwa Mjuzi na Mwingi wa hikma }[al Ahzaab :1]. 
Bali atowe madai juu ya Dini yetu aseme :”Hakika Nabii wenu 
anahalalisha aliyoyaharamisha Allah kwa kuridhisha wake zake tu, 
kama vileyaliyomo kwenye Our-antfEwe Nabii kwanini 
unaharamisha aliyokuhalalishia Allah ,unafata ridhaa za wake 
zako , na Allah ni Mwingi wa kusamehe mwingi wa kurehemu 
} [Tahriim;1],au Nabiiwenu alikuwa akitaka kuwaswalia wanafiki 
ili awatakie rehema: { Na kamwe usimsalie yeyote miongoni mwao 
aliekufa milele, wala kusimama juu kaburi yake, hakika wao 
wamemkufuru Allah na Mtume wake, na wamekufa hali ya kuwa 
ni mafasiki }[At Tawbah :84]. 


Hivyo ni lazima, ewe mpendwa jibu lako liwe kwamba Nabii 
(S.A.W) hamuasi Mola wake katika aliyomuamrisha na 
zinatujulisha kwamba Allah Taa'laa amemfundisha Nabii wake 
Sharia na dini yake ili awafikishie watu, kama alivyosema Taala 
(Ewe Nabii hakika tumekutuma uwe shahidi na mtoaji habari 
njema na muonyaji) | Al Ah'zaab :45]. 


Kama Allah alivyobainisha kwenye mwahala kadha kwenye kitabu 
chake kitukufu, kama vile kauli yake Taala:{Ewe Nabii wapige 
vita makafiri na wanafiki na uwatilie ngumu juu yao}[Tahriim 
:9] .{ Ewe Nabii waambie wake zako , mabinti zako na 
wanawake wa kiislamu wajiangushie mabaibui yao | 

[Al Ab’zaab:59]. 


Tano : Tuliyoyajibu ewe mpendwa, ni pale mmoja wa nawaswiba 
na anapotwambia kwa kukusudia kumtia dosari Imam Ali(a.s), na 
akitolea dalili kwa dosari zake kwa dhahiri ya Our-an na riwa ya 
zilizothibiti toka kwa Nabii (S.A.W) na kutwambia "Amesema 
Mtume (S.A.W): Hakuteremsha Allah Aya yenye Kauli yake! Enyi 
mulioamini }isipokua na Ali ndie kiongozi na amiri wake”. 





79 Angalia Al Yagiin fii Imratil Mu-u-minin (uk. 177,174) ,Bihaarul Anwaar (2 1/407 


78 


Na dalili ya haya ni yale yaliyothibiti kwenye Swahifa ya Imam 
Ridhwaa (a.s) 

Kauli yake :” Katika Our-an hii hamna {Enyi mulioamini } ila 
hiyo kwenye haki yetu ““ 


Hivyo jawabu juu ya Nawaswibi kwa Aalil Baitin Naby (S.A.W) 
huwa kama jibu juu ya Naaswiby huyo ambaye amesimamisha 
uadui wa ujumla kwa Masahaba wa Nabii (S.A.W) 


Suala la Nne: 


Kauli kwamba Masahaba walikwenda kinyume na amri ya Nabii 
(S.A.W) katika Suluhu Ya H'udaibiyyah : 


Vipi tuseme auadilifu wa Masahaba(r.a), nao wamempinga Mtume 
(S.A.W) kwenye suluhu ya Hudaibiyyah , kwa sababu ya kuasi 
kwao amri yake, pale alipowaamrisha wanyowe na wachinje 
wasitekeleze amri yake? bali kwamba Omar aliweka wazi upinzani 
kwa maamuzi ya kwenye makubaliano yake na suluhu yake pamoja 
na Washirikina Nabii (S.A.W) aksema: Jee mimi sie Nabii wa haki 
akasema ndio, Omar akasema:jee sisi hatuko kwenye haki na adui 
yetu yuko kwenye batili ?akasema ndiyo, Omar akasema (kwa 
hivyo hatutotoa dunia toka kwenye dini yetu )? 


Jawabu: 


Mwanzo: Ni wajibu juu ya muislamu kutorembea tuhuma bila ya 
bayana na utafiti wa sababu za matukiona inampasa awe mwenye 
insafu ikwa anataka haki ,wala astukane na kupandisha mori 
mwanzoni juu ya yeyote,na hasa kwenye Masahaba wa Nabii 
(S.A.W) bila ya ujuzi ,na lazimakiwango cha mapenzi ya 
Masahaba kwa Nabii wao ,na yanadhihiri wazi kwenye hali na 
minasaba kadha, na miongoni mwao ni kukimbilia kutafuta baraka 
kwa athari zake (S.A.W) kwa kuchukua makombo ya udhu wake, 
na hakuwa akitema mate wala mafua ila huyadaka kwa viganja 
vyao wakajipangusia nyuso na viwili wili vyao, kamwe unywele 





80 Al manaagib ( 53/3),Al Burhaan ( Suratul Baqarah Aya: 153).. 


79 


wake (S.A.W) haumdondoki ila wanakimbilia kuuchukua ili 
wapate baraka toka kwake kama ilivyokuja kwenye riwaya ya 
U’rwah bin Masv’ud®! 

Pili: Masahaba kwenye Suluhu ya Hudaibiyyah kamwe 
hawakumuasi Nabii (S.A.W) pale alipowaamrisha, bali wao 
walikuwa na shauku kubwa na Nyumba Tukufu, hivyo walitamani 
pale Nabii (S.A.W) alipowaamrisha kukata U’mrah na kufanya 
tahallul kwa kunyowa vichwa vyao lau Nabii (S.A.W) 
angebadilisha hukumu yake, au Allah Tabaraka wa Taala 
angeteremsha Wahyi unaomuamrisha Nabii wake(S.A.W) aingie 
Makkah, hivyo wote wakangojea ( bila ya kuwatowa wengine) 
huenda pakatokea kitu katika jambo hilo!, na kwa hivyo 
wakangojea kidogo katika kutekeleza amri ya Nabii (S.A.W) kwa 
raghaba ya kutokea mfano wa matarajio haya, basi alipotokea Nabii 
(S.A.W) akiwa amenyowa na kuchinja hadyu yake, na hapo 
Masahaba(r.a) wakaelewa kwa yakini kukatika kwa matarajio yao, 
na kuhakikishika kwa jambo lenyewe, na hapo moja kwa moja 
wakatekeleza amri yake wakanyoa vichwa vyao na na kuchichinja 
hadia zao bila ya tia toa, hivyo Allah akawateremshia Aya: 


{Kwa hakika Allah amerushia waliomini pale walipokupa 
ahadi ya chini ya mti amesha elewa yaliyomo kwenye utulivu 
kwenye nyoyo zao na akawalipa ushindi uliowazi ulio (Al Faft- 
h] } (Al Faft-h18] 


Tatu : Omar bin Khattab (r.a) hakupinga amri ya Mtume ( kwenye 
suluhu, bali alikuwa akifanya utafiti pamoja nae na kumshauri 
katika jambo la Umma,mfano kama ilivyokuwa kawaida ya Nabii 
(S.A.W) katika kushauriana na Masahaba na haha wakuu 
miongoni mwao ,kwa kushauriana ni mwenendo aliokua 
akiurekeleza pamoja na Masahaba zake kwa amri yake Allah (S.W) 
{Na washauri katika jambo }[Al1 P I mraan:159] 


Amesema Al Faidw'ul Kashshaany kuhusiana na kauli 
yakeTa'alaa:(Na washauri katika jambo | katika jambo la vita na 
mengineo , katika yafaayo kushauriwa kwa ajili ya Ummah toka 





81 Angalia ;(uk. 32) 


80 


kwa Nabii (S.A.W) bila ya ukali ,jeuri au ujuba ,wala mashindano 
sio madhubuti zaidi kuliko ushauri . 


Imekuja kwenye Nahjul Balaaghah:” Yeyote aliyetegemea rai yake 
tu basi huyo ameangamia .na aliewashauri watu basi ameshauriana 
katika akili zao., na kwenye ushauri ndimo ulimo mwongozo 
wenyewe, na hakika amehatarika alietoshelezeka na rai yake).Na 
katika Al Khiswaal toka kwa As Swaadiq(a.s): “ Na uwashauri 
wanaomuogopa Allah katika jambo lako N” ...mpaka hapa. 


Na tukio hilo Mtume (S.A.W) alichukua ushauri wa Omar (r.a), 
katika Makkah kumpeleka Othman bin A’ffaan(r.a), kwa ajili ya 
mazungumzo na Washirikina. 


Ameeleza Shekh At T'ibrisy kwenye tafsiri yake Majma’ al 
Bayaan kisa cha ushindi wa H'udaibiyyah kwa muhtasari na 
akasema:” Amesema Ibni Abbaas:” Hakika Mtume (S.A.W) alitoka 
akikusudia Makkah, alipofikilia H’udaibiyyah, ngamia akasimama, 
na kumshitua na hakushituka, ngamia akalala. Mtume (S.A.W) 
akasema:”Hii sio kawaida yake,lakini, amefungwa na mfungaji wa 
tembo ,na akamwita Omar ampeleke Makkah,ili akamtakie idhini 
toka kwa Makureshi aingie Makka na atoke kwenye U’mra yake, 
na achinje hadya yake, akamwabia :”Ewe Mtume (S.A.W) mimi 
sina rafiki, na kwamba mimi nahofu Makureshi kutokana na 
ukubwa wa uadui wangu kwao, lakini nitakujulisha mtu aliemakini 
zaidi kwa jhilo kuliko mimi,Othman bin Affaan! akamwambia 
umesema kweli. 


Nne: Kwanini kwani tumtie ubayana Omar( r.a) kwa ajili 
kumshauri kwake N na tumtuhumu kwa kupingana na Nabii 
(S.A.W), na tujengee juu ya hilo kwa matusi kadha na Mtume 

( tendo hilo hakumkatazaikiwa anastahiki kukatazwa na 
kutahayariswa?!) 


82 Tafiirus Swaafii ,na uangalie:Tafsii Majmaa’al Bayaan ,Al Jawharth Thaman ,Tafsiiri Mui’ iin 
,Tafsiishibr:kwenye tafsiri ya (Surtil Aali Imraan Aya :159). 
83 Tafsii Majmaa’al, (Bayaan194/9), Bihaarul Anwaar :(329/20) 


81 


Jee sisi ni wajuzi na watambuzi zaidi kuliko Nabii wetu katika 
malezi ya Masahaba wake, na namna ya kutendeana nao kwenye 
maneno yake!? au sisi tumejua jambo lililofichika juu ya Nabii 
(S.A.W) ?! au ipo sababu nyengine inayotutia chuki na kutukera 
juu ya alivyofanya Omar (r.a). 


Hakika mfano wa mashauriano hayo yametokea baina ya Ali na 
kundi lake kwa mfano mfano H'ijri bin A’ddy katika vita vya 
Swiffiin, pale Imam, Alialiwakataza kumlani Mua’awiyah na jeshi 
lake, Hijri akamjadili katika hilo wala Imam Ali hakutoa kasoro, 
wala waliokuja baada yake pia kwa sababu ya H'ijri bin A’ddy 
kupinga amri ya Imam Ali (r.a). 


Toka kwa Abdillaahi bin Shariik amesema :”Alitoka H'ijri bin 
A'ddy na A’mri bin Al H'amg wakidhihirisha kujitenga na lana 
juu ya watu wa Sham, Ali(r.a) akawapelekea ujumbe wacheni hayo 
yalionifika mimi toka kwenu. Wakamjia wakamwambia :”Ewe 
Amiiril Mu-uminiin hivi sisi hatuna haki ? akamwambia ndio 
.Wakawambia hivi wao hawako kwenye batili? Wakamwambia 
la.:”wakamwambia:” Basi kwanini unatuzuwia tusiwatukanae? 
akawaambia :Nimechukizwa nyie kuwa wenye kutukana na 
watengaji. 


Tano: Lau tutakubaliana na mjadala kwamba aliyoyafanya 
Omar(r.a) yalikuwa mbali na usahihi kwa sababu ya kupingana na 
Nabii (S.A.W) „basi jibu litakuwa lipi tutakapoambiwa na 
naaswiby:”Hakika Alialikuwa miongoni mwa viongozi wa 
wapinzani akaasi amri ya Mtume (S.A.W) pamoja na Masahaba 
wengine kwa kutokunyoa vichwa vyao na kuchinja hadiya zao?. 


Bali kukataa kwa Alibin Abi Talib amri ya Nabii (S.A.W) inazidi 
ya kufuta kule kupinga Omar(r.a) pale alipomtaka afute jina lake 
pale alipoandika suluhu pamoja na mjumbe wa Makureshi , Suhail 
bin A’mri akakataa kutekeleza amri ya Mustwa’ fa (S.A.W)? 


Dalili ya hayo ni yaliyotoka Abi Abdillahi (a.s), kwenye hadithi 
katika kisa cha Hudaibiya:”Hakika Amiril Muumin katika 
uandikaji wa suluhu :”Kwa jina lako Ewe Mola,hivi ndivyo 
alivyoamua Muhammad Rasuulullaahi na viongozi wa Kikureshi 


82 


„akasema Suhail bin Amri : :” lau tungeelewa kuwa wewe ni 
Mjumbe wa Allah tusingekupiga vita, andika Mohammad bin 
Abdillaahi, hivi wewe unakataa nasabu yako Muhammad? Nabii 
(S.A.W) akasema mimi ni Mjumbe wa Allah hata nyie 
musipokubali, akasema futa ewe Ali na uandike Muhammad bin 
Abdillahi, Amiiril Muuminin (r.a) akasema : "Sifuti unabii kamwe, 
Mtume (S.A.W) akafuta kwa mkono wake...” Habari 3 


Kwa nini tumpinge naswiby huyo anaposema: Kwa nini Ali bin 
Abi Talib akatae pale Nabii (S.A.W) alipomtaka afute jina lak e?jee 
Alini mchaji,mwenye pupa na mjuzi zaidi kuliko Nabii (S.A.W) 
katika kutopenda kufuta jina? Bali upinzani ulikariri toka kwake 
kwa amri ya Nabii (S.A.W) kama ilivyotokea kwenye vita vya 
Tabuuk, pale alipomtaka abakie Madina kama hali ilivyo kwa 
wenye nyudhuru , kama vile Ibni Ummi Maktuum na wegineo kwa 
sababu zilizoainishwa alizoziona Nabii (S.A.W) lakini alitoka na 
kumfika Nabii (S.A.W) akijaribu kumtoa katika maamuzi yake na 
amchukuwe pamoja nae kwenye vita. 


Toka kwa Abdillahi toka kwa baba yake, toka kwa Abi Said, toka 
kwa Suleiman bin Bilal, toka kwa Jaiid bin Abdurahman toka kwa 
Aisha bint Saad, toka kwa baba yake Saad kwamba Alialitoka 
pamoja na Nabii (S.A.W) mpaka Thaniyyatil Wadaa' huku akilia 
na kusema "hivi unaniwacha pamoja na 
wasiokwenda?akamwambia hivi wewe huridhii kuwa cheo chako 
wewe kwangu ni cheo cha Haaruun kwa Musa isipokua Unabii?”” 


Basi kwa nini Ali asiridhie amri ya Nabii (S.A.W) kwa 
kumuwacha Madina kwenye vita vya Tabuuk ? jee Ali anamuasi 
Nabii (S.A.W) kwenye amri yake ? jee hakuwa akijuwa kwamba 
kuwekwa kwake Madina ni hadhi na ubora kwake au la ? iwapo 
hakuelewa basi huu ni msiba , na ikwa akijuwa basi huo ni msiba 
mkubwa zaidi . 


84 Mustadrakul Wasaai-1(306/12),Bihaarul Anwaar(399/32),Wag-a'u Swiffiin:uk:((102) 
85 Bihaarul Anwaar: (262/37) ,U’ mdah (uk. 127). 


83 


Na jibu juu ya Amiiril Mu-miniin ni mfano wa tulioyabainisha 
kwenye haki ya Amiiril Mu-u-miniin Omar (r.a) . hivyo haki ni 
moja hata sura za uzushi zikiwa nyingi . 


Suala La Tano: 

Raziyyah ya Siku ya Alkhamis : 

Nini tuseme kuhusiana na tendo la Masahaba ya siku ya Alkhamis 
siku nne kabla ya kifo cha Nabii (S.A.W) ,na tofauti zilizotokea na 
unyanyuaji wa sauti zao juu yake na kuasi kwao amri ya Mtume 
(S.A.W) kwa kutoleta bega na kidawa cha wino ili awaandikie 
kitabu ambacho kamwe hawatopotea baada yake , na kumtuhumu 

( kwa kutokuwa na uwezo wa maamuzi ) na Omar bin Khataab 
akasema :”Amezidiwa na maumivu na nyie munayo Our-an 
kinatutosheleza Kitabu cha Allah” mpaka mpaka Nabii (S.A.W) 
akaghadhibika na kuwatowa toka kwenye nyumba yake , na Ibn 
Abbas akatafsiri kuwa hilo lilikuwa ni raziin? 


Jibu : 

Kwanza :Lazima tujiulize nafsi zetu , ilikuwa vipi hali ya kiafya ya 
Mtume (S.A.W) katika kipindi hicho ? na ipi ilikuwa sababu ya 
khitilafu zao mbele yake? 


Hakika tukio hilo lilitokea siku nne kabla ya kifo cha Nabii 
(S.A.W) alikuwa juu ya kitanda chake nae akiwa akiumia maumivu 
makali sana, bali alikuwa kwenye maumivu makali sana,mara 
akizirai na mara kuleuka wakati huo akawambia Masahaba:” 
Nileteeni kitabu nikuandikieni musipotee kamwe baada yangu” 
hapo Masahaba wakatofautiana, mingoni mwao wapo waliotaka 
Mtume (S.A.W) asijiteze nguvu kwenye maradhi yake, na 
kudhania kwamba jambo halikuwa la wajibu, ila lilikuwa kwa njia 
ya hiari tu na ukumbusho, na wapo waliotakapaletwe bega na wino 
kwa ajili ya kuandikiwa. 


Pili :Hakuna kiumbe chochote kinachoweza kufikiria kilichotokea 
dakika hizo, fikira iliyo ya wazi, mfano wa walivyoshuhudia wale 


84 


walioshuhudia dakika hizo tukio hilo na kuangalia ugumu wa hali 
iliyomkuta Nabii (S.A.W) kwenye maradhi yake ya mauti , na hasa 
kwamba ilikuwa bado kuwapitikia hali kama hiyo kabla kwa Nabii 
(S.A.W), hivyo rai zao zikatofautiana kwa kutowahi kutokewa na 
hali hiyo kabla. 


Tatu :Kushikilia tukio hili na kwamba ndani yake muwe na 
istihizai na utiaji ila kwa Masahaba ni jambo geni lisilotanguliwa 
na yeyote kabla, hivyo ni kwamba tukio hilo liliwapita Masahaba 
(r.a) bila ya kulipa uzito wowote na kuelewa kwamba halikuwa na 
shubuha yoyote ya kutuhumiana Masahaba kwa unafiki, kufuru au 
kutomtii Mtume (S.W.A), hivyo basi jamani wale walioishi baada 
yao wawe ni wajuzi na wanaoona zaidi kuliko kundi lote hilo 
lililoishi baada ya Nabii (S.A.W) ?! 


Nne: Lau tutafanyia muhtasari nukta zinazoweza kuwa ndani yake 
zimo kasoro katika uadilifu wa Masahaba (r.a) kutokana na tukio 
hili, ingewezekana kufupishwa katika nukta zifuatazo : 


a)Ukataaji wa Masahaba kutekeleza amri ya Mtume (S. A W.). 
b) Kutofautiana kwao na unyanyuaji wa sauti zao mbele ya 
Nabii(S.A.W) kunajulisha kutokuwa kwao na unyenyekevu . 


c) maneno maovu ya baadhi ya Masahaba mbele ya hadhi ya Nabii 
(S.A.W) na kumfanya kwao kutokuwa na maarifa. 


d) Omar bin Khatab alikataa kutekeleza amri ya Nabii (S.A.W) 


Tunaweza kuzirudi shubuhati hizo kwa muhtasari katika kauli 
ifuatayo: 

(Kutotekeleza amri ya Nabii (S.A.W). Masahaba kamwe 
hawakuvunja amri ya Nabii (S.A.W), ila walikuwa wakidhania 
kwamba pengine maradhi yalikuwa yamemzidi kama hali ya watu 
wengine; kwani ndio mara ya mwanzo wanamuona Nabii (S.A.W) 
yuko katika hali hii, nao walikuwa wakielewa kuwa kitabu cha 
Allah kimo mikononi mwao, dini tayari imeshakamilika na sheria 
zake zimeshatimia , na hivyo wakawa wanataradadi kwa kutoelewa 
makusudio ya kauli yake Nabii (S.A.W) 


85 


(Kukhitilafiana kwao na kunyanyua sauti zao ) hakuna dalili ya 
wazi wazi juu ya kunyanyua sauti zao juu ya sauti ya 
Nabii,(S.A.W), na lau hilo lingetokea basi Allah angeteremsha 
Wahyi wa kuwalaumu na kuwatahayarisha, na hasa kwamba 
Suratul Hujurati ilikuwa imeshakamilisha na ndani yake mlikuwa 
na maelezo ya adabu ya namna ya kuzungumza na Mtume 
(S.A.W). 

Kamwe Masahaba hawakunyanyua sauti zao juu ya sauti ya bali 
walinyanyuliana sauti wenyewe kwa wenyewe kutokana na kutaka 
kuelewa kuhusiana na makusudio ya amri ya Nabii (S.A.W) kutaka 
kuwaandikia makhsus na kwa kwamba Nabii (S.A.W) hajuwi 
kuandika” ",na majadiliano yao yalipozidi baina yao ndio Nabii 
(S.A.W) akawakatazakuhusiana na khitilafu hizo tu. 


Na lau kwamba kungekuwa na jambo linalochupa kiwango hichi 
ingewateremkia amri toka kwa Allah (Subhanahu wa Ta'aala) 
inayong'oa kosa hilo toka kwenye mzizi wake. 


(Kauli kwamba baadhi ya waliokuwepo: puuzeni maanani ) 
mwanzo inatupasa kujuwa kwamba riwaya hakiufumga ni nani 
aliyesema kauli hii, huenda ni mmoja wa wanafiki waliohudhuria, 
au Sahaba aliuliza kuhusina na siha ya Nabii (S.A .W) baada ya 
kauli yake kuhusiana na kuandika akasema :” basi jee upuuzaji 
hutokea kama unavyotokea toka kwa mmoja wetu? Hebu 
hudhurisha kauli hii kwa neno moja. 


Au pengine ni katika suala la alieuliza : vipi tusilete bega na 
kidawa?! Hivi inadhaniwa kuwa Nabii (S.A.W) anadharaauliwa 
kwa maneno na aseme kwa ghadhabu kama mwenginewe! 


Kwani yeye pengine huenda kachanganyikiwa na kusikia maneno 
ya Nabii (S.A.W) na hivyo kwa sababu ya kukauka kwa sauti yake 
au kwa sababu ya ziada ya ukavu wa maneno juu ya ulimi wake, 
kama vile inavyotokea kwa mwernye homa zenye joto kali , na 
imethibiti kwa makubaliano ya wataalamu wa Sira kwamba Nabii 
(S.A.W) alikuwa na alikuwa na uzito sauti iliotokea kwenye 
kwenye maradhi yaliyopelekea kifo chake.. 





86 Angalia sababu za sharia (127/1),Bihaarul Anwaar (132/16). 


86 


Nyenginezo ni nyingi miongoni mwa njia zinazowezekana 
kuelekezewa,hasa baada ya kuangalia kwetu kwa kwenye Lugha ya 
Kiarabu, hakuna anaelewa kwa kina hali hiyo aliekuwepo karibu na 
Nabii (S.A.W), wala hatukuelewa kwa njia ya elimu sio kufungia 
tendo kwa asiyekuwa Omar, Ali, Ibn Abbas na ni wajibu kwa 
msomaji kutoona ajabu wingi wa mafunzo haya kuhusiana na neno 
hili, kwani yule ambaye maneno haya yamesemwa mbele yake 
kamwe hakumtolea ukali aliyeyasema bali Allah (Subhanahu wa 
Ta'aala) ambaye hafichikiwi na chochote hakutowa maelekezo 
yoyote.kuhusiana na kipenzi chake Al Mustafaa (S.A.W). 


(Omar kukataa kutekeleza amri ya Nabii (S.A.W )), vipi 
adhaniwe Omar kwamba anakataa amri nyepesi ya Nabii ( S.A.W), 
nae katika kipindi chote cha usuhuba wake na Nabii (S.A.W) 
kamwe hakuwahi kumfanyia ubakhili kwa cho chote? 


“Ama kauli ya Omar bin Khataab (r.a) kwa Masahabafr.a) : 
(” Maumivu yamemzidi nanyi munayo Our-ankinatutosheleza 
Kitabu cha Allah”), inawezekana kulielekeza kama 
ifuatavyo:Hakika Omar alitaka wasimtilie ngumu Nabii (S.A.W) 
kwa maneno na masuala mengi, akiwa kwenye ugonjwa mkali, 
kwa ajili ya kumuonea huruma Nabii (S.A.W),na hili ndilo 
alilolibainisha kwa kauli yake :” Nanyi munayo Our-an 
kinatutosheleza Kitabu cha Allah ” yaani hakika Allah (Taa'aala) 
ameshakamilisha dini yake na kubainisha kwenye sharia zake{Na 
hatukuwacha cho chote kwenye Kitabu!|Al An-a'am :38]; na 
kama ilivyo kwenye kauli yake :”{Leo nimekukamilishieni dini 
yenu na nimekukamilishieni neema zangu juu yenu na 
nimekuridhieni Uislamu kuwa dini yenu /(Al Maaidah:3] 


Na lile lilowazi kwenye Kitabu alichotaka kukiandika Nabii 
(S.A.W) ni katika njia ya kukielekeza na kuboresha, na sio jambo 
jipya lililowajibu kufikishwa, vilevile sio jambo ambalo 
lazimalifikishwe wala lisilowezakuepukika katika Uislamu, kwani 
Nabii (S.A.W) ni mwenye kukingwa na kufanya makosa na 
mwenye kuhifadhika na kuwacha ubainishaji wa aliyoamrishwa 
kubainishwa kwake na ufikishaji wa yale yaliyowajibishwa na 
Allah (S.W) kufikishwa kwake. 


87 


Na lau kama ni katika anayotaka yale anayotaka Nabii kuyafikisha 
ni kitu cha wajibu na chenye manufaa kwa ummah hivi jee Allah 
angelimwachia bila ya kukibainisha kabla ya kifo chake (S.A.W) . 


Tukishaelewa yaliyotangulia, hivyo basi itatubainikia kwamba lau 
jambo hilo ni katika yaliyoamrishwa kuyafikisha wakati wa 
ugonjwa au siha yake basi angelifikisha kwa hali yoyote ile, na 
ingekuwa lengo lake ni kuandika jambo la lazima kamwe 
asingeliwacha kwa sababu ya khitilafu zao, wala za wengine, 
kutokana na Kauli yake Ta'aala (Fikisha yale yaliyofikishwa 
kwako}.[A] Maaidah :68] Kama vile ambavyo hakuwacha kufiksha 
yasiyokuwa hayo kwa sababu tu eti ya kwenda kinyume nalo 
mwenye kwenda kinyume nalo na uadui wa mwenye kufanya 
uadui, hivyo basi uwachaji wake umejulisha kwamba uandishi 
wake (S.A.W) unachukuliwa kuwa kwa ajili ya usunna wake na 
ukumbusho na sio kwa ajili ya uwajibikiwaji na uwekaji wa sheria 
mpya, nae (S.A.W) akaishi siku nne baada ya hapo, na kamwe 
hakuamrisha kurejea kuandika. 


Tano:Ni lazima kwa muislamu kusafisha moyo wake kutokana na 
chuki, na bughudha dhidi ya Masahaba wa Nabii (S.A.W), na 
awapende kama vile ulivyokua uongofu wa Maimamu, na tuseme: 
Jambo lolote litakapo kukanganya juu jako kuhusiana na haki za 
Masahaba (r.a) au wenginewe, basi watafutie udhuru (uwatolee), 
kama ilivyothibiti hivyo toka kwa maimamu (r.a) kwamba 
walisema: ” Mchukulie ndugu yako muislamu kwa ihtimali sabiini 
za kheri...Hadithi na kauli yao (Allah awarehemu):” Y akadhibishe 
masikio na macho yako -yasione na kusikia mitelezo ya- ndugu 
yako “ Ama iliosimuliwa kwenye Kaafiy toka kwa Husein bin 
Mukhtar toka kwa Abi Abdillahi (r.a) amesema :”amesema Amiiril 
Muumniin (r.a) kwenye maneno yake:”Liweke jambo la ndugu 
yako kwenye kiwango chake cha juu cha wema mpaka ufikiwe na 
taarifa itakayokushinda (kufaya hivyo )-wala usidhanie uovu — 
kutokana na neno moja lililotoka kwa ndugu yako —wakati 
unaweza kulipatia sababu ya kuwa kwake sio kweli”..Toka kwa 


88 


Ubay bin Kaab :”Munapomuona mmoja wa ndugu zenu yupo 
kwenye jambo lisilokupendezeni basi lifanyieni taawili sabiini”. 


Ni aula juu yetu kwenda mwenendo wa maimamu, na 
kutafuta udhuru kwa Masahaba wa Nabii (S.A.W) na yale 
waliokuwa nayo wakati wa kuwa pamoja na Nabii (S.A.W) na yale 
yanayoleta utata wakati wa kuyaona na yale yanayopatikana katika 
maumivu makubwa akiwa katika hali ya sakaratulmaut. 


Allah amewasifu kwa kauli yake (Mulikuwa umati bora 
uliotolewa kwa ajili ya watu munaamrisha mema nakukataza 
maovu na kumuamini Allah }[Aal Imraan :110 ] nao wao 
walikuwa wakipinga baadhi ya masuala ya kifighi kwa uchache 
zaidi wa hayo. 

Na kwanini basi tuwatie dosari leo hii baada ya kupita karne hizo 
kadha kwa Masahaba wa Nabii (S.A.W) kwa tukio hili na 
mengineyo! na nini malengo yetu katika jambo hilo? Hivi sisi ni 
wajuzi na wenye pupa juu ya Nabii (S.A.W) kuliko yeye 
mwenyewe? 

Hivi sisi tunampenda Nabii (S.A.W) zaidi kuliko Masahaba 
zake(r.a)! 


Au sisi ni watu wa matamanio ya nafsi ?! 


Sita : Hakika uelezeaji wa Ibni Abbas (r.a) kwa yale yaliyotokea 
kwenye (raziyyah) alipokuwa akisimulia Hadithi hakuwepo pale 
tukio lilipotokea, lakini alikuwa akilieleza hilo baada ya tukio hilo 
kwa miaka kadha, pale alipokuwa akielezea kifo cha Nabii (S.A.W) 
na huzuni yake,na riwaya zote zinajulisha hivyo. 


Saba: Lau tutendeleza njia ya utiaji ila na upekuzi basi jibu 
itakuwaje pale mmoja wa Nawasib atakapotwambia:' Kwamba Ali 
bin Abi Talib ndie sababu ya matatizo hayo, kwani yeye ndiye 
aliekuwa mara nyingi akipingana na Nabii (S.A.W),wala hatekelezi 
amri zake, kama vile ilvyotokea kwenye Suluhu Hudaibiyyah 
katika kutofuta jina la Nabii (S.A.W), kutonyoa nywele na kuchinja 





87 Angalia ’Hadaaiqi nadhwirah (353/15). 


89 


hadyi yake kama Masahaba wengine, na kutokubali kuwa 
mwakilishi wake Madina kwenye vita vya Hudaibiyah. 


Bali pia alishirikiana na wenginewe katika kupinga amri ya Nabii 
(S.A.W) ya kuleta bega na kidawa ili waislamu wasipotee, na 
hakupeleka hayo mpaka Nabii (S.A.W) alipokufa, bali alibadilisha 
hukumu za sheria za kiislamu juu ya wachupaji mpaka (Ghulaat) 
kwa kuwaadhibu kwa kuwachoma moto na kuwacha kisasi cha 
kisheria. 


Hivyo kwa suala hili mpango wa maadui wa Uislamu na wale 
waliosimamisha uadui kwa Ahlil Bait na wale waliosimamisha 
uadui dhidi ya Masahaba wa Nabii (S.A.W) unajiweka wazi. 


Suala la Sita: 
Msimamo wa Abubakri (r.a)kuhusiana na mirathi ya Fadak- 


shamba katika Khaibar-: 

Lau muulizaji angetwambia :Ewe Muislamu utasemaje kwenye 
msimamo wa Abubakri (r.a) pale alipokuwa hakumpa Fatma haki 
yake toka kwenye mirathi yake kwenye ardhi ya Fadak na 
nyenginezo ,baada ya kifo cha baba yake (S.A.W), na akafa akiwa 
hamsemeshi? pamoja na kwamba Allah (S.W) ameweka mirathi 
kwenye Kitabu ChakeKitikufuAkasema : {Allah anakuusieni 
kwenye watoto wenu, mwanamme anayo haki ya wanawake 
wawili... } [An N isaa:11] na akaamua hivyo hivyo baina ya 
Manabii, akasema kuhusiana na Zakariyya (a.s): (Na Hakika mimi 
naogopa viongozi bada yangu na mke wangu ni tasa hivyo nipe 
msimamizi toka kwako anirithi mimi na awarithi katika kizazi 
cha Yaqub, mjaaliye awe mwenye kuridhia } [Maryam :5-6] na 
Allah(S.W) akasema kuhusiana na Suleiman (a.s){ Na Suleiman 
akamrith Daud} [An Naml:16] 

Na sababu ya matendo haya kwa bibi wa wanawake wa 
walimwengu wote (a.s) basi atakuwa amemkera Nabii (S.W.A) 
kutokana na kauli yake kuhusiana na haki yake: ”Hakika Fatma ni 
kipande cha kiwili wili changu,yeyote atakaemghadhibisha 
atakuwa amenighadhibisha mimi ” 





88 Angalia Bih’aaril Anwaar(414/34) 


90 


Jibu : 

Mwanzo :inapasa tusisahau kwamba Fatma na mumewe wanaayo 
hadhi kubwa mbele ya Abubakri (r.a) na wenginewe katika 
Masahaba(r.a) 


Na katika dalili za hadhi hiyo ni kwamba Abubakri (r.a)ndiye 
aliyeashiria kwa Ali (r.a) kwa kumuowa kwake Azahraa (a.s)” na 
kuamrishwa kwake na Nabii (S.W.A) kusimamia kutayarishwa 
kwake-Azahraa-kwa ajili yakuolewa na Imam Ali (r.a) "na mke 
wake Asmaa bint “Umeis vilevile akashirikiana nae katika 
kumuandaa Fatma siku ya arusi yake; na Fatma Azahraa (s.a) 
alipofariki mke wake Abubakri (r.a) nafsi yake alisimama mbele 
kuandaa sanda ya Fatma Azahraa a.s) na kumkosha.” 


PILI 

Huenda waislamu walio wengi leo hii wanajingikiwa kuwa ilikuwa 
ni Fay-i -mali wanayoupata waislamu toka kwa makafii vitani bila 
ya vita-toka kwa Allah juu ya Mtume (S.A.W) kutokana na 
Khaybar, na Fay-a ni ngawira inayokuwa bila ya vita na kisa hichi 
kimetajwa kwa urefu wake kwenye Suratil H'ashr amesema Allahu 
Taaa'ala: { Na ile fay-a aliompatia Allah Mtume wake toka 
kwenye watu wa vijiji basi ni kwa ajili ya Allah, Mtume wake, 
wenye ujamaa, mayatima, maskini ,na wasafiri ile isije ikawa 
kinyang'anyiro baina ya matajiri miongoni mwenu, na kile 
alichokupeniMtume basi kichukuweni na kile alichokukatazeni 
basi kiwacheni na mumche Allah ,hakika Allah ni mkali wa 
adhabu!|Hashr;7). 


Na ile fay-i Allah aliompa Mtume (S.A.W) basi ni yake (S.A.W) na 
Nabii (S.A.W) akaijaalia kwenye haja zake, watu wa nyumbani 
mwake mna sadaka zake, nae alikuwa akiisimamia na 
kuishughulikia, na kamwe haikurithiwa na jamaa zake,nayo 
imeandikwa kwenye vitabu vya historia, alipofariki Nabii (S.A.W), 
Abubakr akawa ndiye alieshika nafasi yake katika jambo hilo na 


89 Bih'aaril Anwaar(138/43) 
90 Bih'aarul Anwaar (94/43)),Al Amaaly cha At Tusy: (uk.40) . 
91 Bih'aarul Anwaar(185/43) 


91 


baadae Omar, na katika wakati wake Imam Ali bin Abi Talib na 
Abbas wakaomba waisimamie wao na Omar akakubaliana na rai 
hiyio, hivyo usimamizi ukawa juu kwao, na likawa kwa Imam Ali 
na kuendekela kuwa kwenye mikono yake kwenye utwala wa 
Omar na Othman na kipindi chake, na baada ya kifo chake Al 
Hasan bin Ali aksimamia yeye baadae Imam Husein, halafu 
Alhasan bin AlHasan (Al H'asan Al Muthannaa), na pamoja na Ali 
bin Husain, baadae Zaid bin Hasan, baadae na Hasan hakuzuwia na 
kamwe hakuna aliyeizuwia. 


Tatu: 

Ama kuhusiana na kadhia ya mirathi, alishatowa habari kwa 
Masahaba kwamba Manabii hawarithiwi mali wala dinari baada ya 
vifo vyao kinyume na watu wengine, kitakachobakia katika mali 
zao basi ni sadaka,na hivyo ndivyo walivyofahamu na kubainishwa 
na maimamu (r.a) baadae. 


Toka kwa Abi Abdillahi (r.ajamesema :” Amesema Mtume (S.A.W) 
:” Yeyote aliefata njia akitafuta elimu kwenye njia hiyo, basi Allah 
atamuwepesishia kwayo njia ya kwenda Peponi, na kwamba 
Malaika huweka mbawa zao kwa wenyekutafuta elimu kwa ajili ya 
kumridhia na kwamba walioko mbinguni na ardhini humuombea 
maghufira, mpaka hata samaki baharini, na ubora wa mwenye 
elimu juu ya mfanyaji ibada ni ubora ni Mwezi juu ya sayari 
nyengine usiku wa mbaamwezi, hakika wanazuoni ni warathi wa 
Manabii, na hakika Manabii hawakurithiwa Dinari wala Dirhamu, 
lakini walirithiwa elimu hivyo aliechukua toka kwenye elimu hiyo 
amechukua sehemu yenye kutosheleza. 


Abi Abdillahi (a.s) amesema vile vile: ” Hakika wanazuoni ni 
warathi wa Manabii na hivyi ni kwa sababu Manabii 
hawakurithiwa dinar wala dirham bali walirithiwa Hadithi katika 
Hadithi zao, hivyo aliechikua kitu cho chote katika hilo basi 
amechukuwa sehemu iliyokubwa. 





92Al Kaafy(34/1), Bihaarul Anwaar1(64/1),Amaaliyas Swaduug(uk. 60 ) ,Baswaairuld Darajaat(uk. :3 ) Thawaabul 
Aa’ maal (uk. 131),A’ waalyl Aaly@358/1) 

93 Al Kaafy(32/1), Al ikhtiswaaasw(4)Wasaaili Shiia'a (78/28 ), 

Mustadrakul Wasaai-1(299/17) 


92 


Kutoka kwa Jafar toka kwa baba yake (a.s) Hakika Mtume 
hakurithiwa dinar wala dirham, mtumwa wala suria, wala mbuzi 
wala ngamia, kwa hakika alitolewa roho Mtume (S.A.W) wakati 
ngao yake iko rahani kwa myahudi katika wayahudi wa Madina 
kwa pishi ishirini za shairi, aloikopa kuwa ni chakula kwa ajili ya 
watu wake) 


Basi huyu anaemiliki Fadak anakopa pishi ishirin na aweke rahani 
ngao yake! 

Nae Amiril Mu-u-miniin(a.s) akasema:” Elimu ni bora kuliko mali 
kwa sababu saba: 


Kwanza : Ni mirathi ya Manabii na mali ni mirathi ya Mafir- 
a'auna. 


Pili: Elimu haipungui kwa kuitowa, mali hupungua kwa kutolewa. 


Tatu:Mali inahitajia muhifadhiji, na elimu huhifadhiwa na 
mwenyewe. 


Nne: Elimu huingia kwenye sanda ,na mali hubakia. 


Tano: Mali hupatikana na muislamu na kafiri,na elimu haipatikani 
ila na muislamu tu. 

Sita: Watu wote wanamuhitajia mwenye elimu kwenye mambo 
ya dini yao na hawamuhitajii mwenye mali. 

Saba :Elimu humpa nguvu mtu kupita kwenye Siraat na mali 
humzuwia” 


Nane: Ama kauli ya uhaki wa Fatma kwenye mirathi ya baba 
yake kwa utoleaji dalili kauli yake Taala:(Na kwa hakika mimi 
nimeogopa wasimamizi wa mambo nyuma yangu na mke 
wangu wangu alikuwa ni tasa, basi unipe msimamizi wa 
mambo atakaenirithi mimi na atakaerithi jamaa wa Yagub na 
Ewe Mola mjaalie mwenye kukubalika | [Maryam :5-6]na Kauli 


94 Qurbul Isnaad (uk. 44) Bihaarul Anwaar (219 /16). 
95 Bihaarul Anwaar (185 /1). 


93 


yake Taala{Na Daawuud akamrithi Suleiman} [An Naml :16], ni 
utoleaji dalili batili toka kwa wasiokuwa na elimu, kunakojulisha 
uchache wa elimu zao kwani mirathi iliyotajwa hapa ni mirathi ya 
Unabii, elimu na Hikma, na sio mirathi ya mali, na hivyo ni 
kutokana na dalili za kunukuu na kiakili: Ama za kunukuu 
zimeshapita, ama za kiakili hujulikana kama ifuatavyo : 

Aya ya mwanzo ambayo ni kauli yake Taala {atakaenirithi mimi 
na atakaerithi jamaa wa Yaqub } [Maryam : 6] 


Amesema Seyyid Muhammad Husein Fadhlullaahi: Ili awe 
endelezo la hadhi ya utume ambao watalingania kwa Allah na 
kumfanyia kazi, apigane kwenye njia yake, ili ujumbe uendelee 
kwa sababu yake kwenye roho, fikra na elimu yake. 6 


Jee inaingia akilini kwa Mtume wa Allah anaechunga kuingia 
Pepo yenye kubakia amuombee mwanawe dunia yenye kutoweka? 
hili alimstahikii mtu mchaji wa Allah kumuomba Allah amruzuku 
mtoto sio kwa ajili yoyote ile ila kwa ajili ya kumrithi dunia 
inayotoweka.? 

Manabii wa Allah Tabaraka wa Taala wao ndio vigezo 
vilivyobarikiwa na wao huamrisha watu kufanya mema na 
kuifanya, basi iwapo huwausia watu mali waitowe basi itakuwaje 
wawabakishie watoto wao jambo hili la kidunia lenye kutoweka?{ 
Hivi jee munawaamrisha watu kufanya mema na nyie 
munasahau nafsi zenu hivi nyie hana akili } [Al Baqarah 
:44],bali huwaona wakiitolea swadaqa katika njia za kheri . 

Na katika yanayobainisha kauli na kuiweka kwenye uwazi na 
kwamba mirathi ka, tika maneno ya Zakariyya (a.s) haikuwa mali 
inabainishwa na nukta ifuatayo. 


Lau tungeikamilisha Kauli yake Taala:{... na atakaerithi katika 
jamaa wa Yaqub } [Maryam : 6] inatubainishia kwa uwazi na bila 
ya tia toa kwamba mirathi iliyokusudiwa ni elimu na Unabii na sio 
kitu chengine. 


Na wallahi lau ombi toka kwa Nabii wa Allah Zakariya 
lingeambatana na mali basi jee ingewezekana kwa mtafiti yo yote 





96 Tafsiiru wahyil Qur-aan (Suurat Maryam : 6) 


94 


yule katika historia atupe habari ni watu wangapi walikuwa 
kwenye nyumba ya Yagub? bali iko wapi nafasi ya Yahya katika 
aal Yagub? 


Msomaji —mwenye inswaaf- kwenye vitabu vya historia baada ya 
kusoma Kitabu cha Allah Taala anaelewa kwa uhakika kwamba 
kila Nabii katika Manabii wa Bani Israil ni katika Aali Yagub, 
kwani Israil ni Nabii wa Allah Yagub (a.s), hivyo basi vipi Bani 
Israil wasiokuwa manabii ? na pamoja na idadi hii kubwa sehemu 
ya Yahya ni kiasi gani? 


Hivyo basi hapana shaka kwamba ufahamu wa Kauli yake 
Taala:f... na atakaerithi katika jamaa wa Yaqub | [Maryam 6 ] 
ni kutokana na ufahamu wa Wanazuoni, vile vile uzingatiaji wa 
kiwango cha juu katika Tafsiri tukufu na uangaliaji wa kihistoria 
unapinga kauli ya anayesema :”Hakika Aya inazungumzia mirathi 
ya mali . 


Na kwa mtazamo wa kiakili tu ni kwamba mara alipotajwa Yaqub 
kuwa ni Nabii, na Zakariya vile vile ni katika Manabii ufahamu 
uliosahihi unalazimisha tuelewe kwamba alitaka mirathi ya unabii, 
elimu na hekima na kamwe hakukusudia mirathi ya mali, na 
kwamba Zakariya hakuwa tajiri bali alikuwa seramala akila 
kutokana na kazi ya mikono yake, basi aipate wapi mali hiyo 
itakayarithiwa na Yahya ?! 


Ama utoleaji wa dalili wa Aya ya pili Kauli yake Taala:{Na Daud 
akamrithi Suleiman} [An Naml :16] vile hakurithi mali toka 
kwake, bali imekusudiwa mirathi ya Unabii, hekima na elimu. 
Amesema Sheikh Mohammad ASabzawaariy An Najfiy: ” Yaani 
alimrithi ufalme na unabii kwa kukaa nafasi yake na sio mwanawe 
mwengine nao ni kumi na tisa . 


Na ni jambo lijulikanalo katika Historia kwamba Nabii wa Allah 
Daud (a.s) anao wake wengi na idadi kadha ya masuria, na Allah 
akamruzuku watoto wengi, hivi tuseme kuwa hakurithiwa na ye 
yote isipokuwa Suleiman ? 





97 Tafsiirul Jadiid ,na angalia Tafsiiril Mui’in(Suurin Namli 16) 


95 


Inajulikana vile vile ndugu hurithi toka kwa mzazi wao, hivyo 
kuifanya mirathi makhsusi kwa Suleiman tu sio sahihi wala 
uongofu ikiwa anao warathi wengine. 


Hata tukikubali kuwa mirathi inahusika na mirathi ya kidunia, 
hivyo basi kuna faida gani ya kutajwa kwenye Kitabu cha Mola 
wetu Tabaraka wa Taala, na hivyo ni kwamba ni katika maumbile 
kwamba mtoto atamrithi baba yake? hivyo basi ipo wapi Balagha , 
ibara au faida katika Kitabu cha Mola wetu kutajwa kitu ambacho 
kutokea kwake kunajulikana kwa watu 


Tano : Na hapa mpendwa —msomaji - anawezakusimama kisimamo 
kifupi na kujiuliza : 

Jee Fatma Zahraa (a.s) aliotaka Fadak toka kwa Abubakr kwa 
sababu ni urithi au kwa kuwa ni hiba na zawadi toka kwa baba 
yake (S.A.W) aliyompa hiba na zawadi yeye baada ya ukombozi 
wa Khaibar? 

Hivyo ni kwamba makusudio ya kujiuliza huku matunda yake ni 
kwamba mipaka yake itadhihiri mwisho wa kisa, hivyo ni kwa 
sababu kwamba Fatma (a.s) baada ya kuuliza kwake Fadak toka 
kwa abi Abubakr na Abubakr kutaja hoja yake ya kuzuwia 
aliondoka na hakumjadili, basi jee kitu hichi akikitaka kwa kuwa ni 
mirathi au ni hiba toka kwa baba yake.iwapo ni mirathi basi 
Manabii hawarithiwi dinari wala vifaa kama tulivyobainsha 
kwenye kauli, na iwapo ni hiba Nabii (S.A.W) aliyompa Fatma 
(a.s) basi inapasa hapa tusimame kidogo na kujiuliza pia katika hili. 
Hivyo tunasema: 


1- Nabii (S.A.W) kamwe hakumpa Fadak Fatma kwenye wakati 
wowote ule, na hilo alilielewa Fatma pale aliitaka kwa Abubakri, 
akaitaka kwa misingi kwamba ni katika njia ya mirathi, sio katika 
njia ya hiba, na kihistoria inaeleweka kwamba ukombozi wa 
Khaibar ulikuwa mwanzo wa mwaka wa saba Hijriyyah, na Zainab 
bint Nabii (S.A.W) alifariki mwaka wa nane Hijriyyah, na dada 
yake Ummu Kulthuum alifariki mwaka wa tisa Hijriyyah, hivyo 
vipi basi ampe Fatma makhsusi peke yake na awawache dada zake 
Ummu Kulthum na Zainab(a.s)?! 


96 


Hivyo hii ni tuhuma iliyo ya moja kwa moja kwa Nabii (S.A.W) 
kwamba anatofautisha baina ya watoto wake, na hilo ni hasha kwa 
Nabii (S.A.W). 


2-Tuchukulie kuwa hivyo ndivyo, lau tutasema kwamba Fadak 
ilikuwa hiba kwa Fatma (a.s) basi huenda (a.s) akawa ameikabidhi 
aula! 


Iwapo bado alikuwa ameshaikabidhi, hivyo kwa nini aitake toka 
kwa Abubakri (r.a) ? na iwapo alikuwa hajaikabidhi basi hiba 
kisheria ikiwa haijakabidhiwa aliyepewa hiba hiyo ni kama 
hajapewa, na wakati huo huwa ni haki warathi baada ya mauti ya 
mtoaji hiba. 

Sita :Ni jambo linalojulikana katika Fighi kwetu kwamba 
mwanamke hana mirathi kwenye mirathi ya mashamba bali 
hupewa kima chake, na hivi ndivyo ilivyosimuliwa kutoka kwa 
wanazuoni : 


Toka kwa Yazid As Saaigh amesema :”nilimwambia Aba Abdillah 
kuhusina na jee mwanamke wanarithi ardhi ? akasema :” La lakini 
hirithi kima cha jengo, akasema: nikamwambia kwani watu hilo 
hawaliridhii, akasema tutakapo pata madaraka wasiliridhie 
tutawapiga kwa bakora, na wasipotengenea tutawapiga kwa 
panga 


Na kutoka kwa Abaan il Ahmar amesema :” hilo silielewi ila toka 
kwa Muyassir Bayyaaa' Zaitw'iy, akmesema nilimuuliza yaani 
Abu Abdillahi - kuhusiana na wanawake nini wanacho katika 
mirathi ,akasema wanayo haki ya kima cha matofali, jengo, mbao 
na mianzi, ama ardhi na mashamba wao hawana mirathi, akasema : 
nikamwambia nguo? akasema nguo wanayo sehemu yao,akasema : 
nikamwambia : ”imekwendaje hili na, kima hichi na nae anayo 
robo iliyotajwa?” 


Akasema :”ni kwa sababu mwanamke hana nasabu anatoirithia, ila 
yeye ni mwenye kuingia kwao, na kwamba hivi imekuwa hivyo ili 





98 Al Kaafy (129),na angalia :Wasaaili Shiia’a (70/27) Tahdhiibul ahkaam(299/9). 


97 


mwanamke asijeolewa akaja mume au mwanawe akawafanyia 
watu kwenye shamba yao .” 


Saba : Sababu sahihi na bayana inayotosheleza kwa yaliyotokea 
baina ya Zahraa na Abubakri (r.a) ni kama ifuatavyo Insha Allah 
:'Bibi wa wanawake wa Peponi (a.s) kamwe hakudai 
asichokuwanacho, ila (a.s) alitaka kile alichodhania kwamba ni 
haki yake, na baada ya Abubakri kumbainishia sababu ya 
kuzuwiliwa mirathi,(a.s) akaenda zake na kamwe hakuzungumza 
nae kuhusiana na jambo hili mara nyengine. 


Na jambo linashuhudia usahihi wa sababu na bayana hii : ni vile 
alivyokwenda-alivyofanya - (a.s)- kwa kutowapa Fadak watoto 
wake pale aliposalimisha Ukhalifa wa waislam, na pale alipotakiwa 
kurejesha alisema: ”Hakika mimi namuonea haya Allah 
kukirejesha kitu alichokizuwia Abubakri, na kuendelezwa na 
Omar NA hvyo basi ikiwa hukumu juu Abubakri kwamba ni 
dhalimu kwa kuzuwia kwake haki ya Zahraa (a.s) basi jee hukumu 
hiyo pia itamteremkia Imam Ali (a.s) -Allah atulinde-,kwani 
hakuwarejeshea wanawe haki katika mirathi ya mama yao ? 


Na kipenzi cha Aalil Sheria na waislamu wanawatakasa wote 
kutokana na dhuma, anawatakasa wote tutokana na dhulma, na 
kujiweka mbali na kumdhania vibaya Abubakri.(r.a) na 
wenginewe, na haya ndiyo yanayobainika kwenye nukta mbili 
zifuatazo: 


Nane:Kamwe Abubakri hakuiwacha mali hii kwa bintie Aisha 
wala yeyote katika mama wa waumini, bali uhramishwaji 
ulihusisha Aalil Bait wote, na jee kushikamana na wasia wa Nabii 
(S.A.W) ni makosa! 


Tisa:Sio lazima Abubakri kutompa mirath Fatma iwe kunajengeka 
juu kumchukia kama wanavyoeneza watu wa fitina. 


99 Al Kaafy (130/7), 


100 Sherhe Nahjul Balaagha (252/16). 


98 


Nabii (S.A.W) vile vile hakumpa mtumishi Fatma, binti yake pale 
alipomuomba, nalo ni jambo la mubaha katika na anisaidie katika 
mambo ya nyumba, akamwabia ewe Fatma! hivi wewe hutaki bora 
zaidi kuliko mtumishi? Aliakamwambia :”sema ndiyo 
akamwambia Ewe baba yangu :bora kuliko mtumishi akamwambia 
: umsabihi Allah, kila siku mara thalathini na tatu, na umuhimidi 
mara thalathini na tatu, na aseme Allahu Akbaru,hivyo hivyo mara 
thalathini na nne, hizo ni mia kwenye ulimi na mema elfu kwenye 
mizani“. 


Kumi:Kauli kwamba Nabii (S.A.W) kwamba alikuwa 
akighadhibika kwa ghadhabu za Fatma (a.s), hili ni sahihi wala 
watu wawili hawatofautani kwa hili . 


leleweke kuwa kumzuwilia kwake Abubakri hakukusudia 
kumghadhibisha, kwani uzuwiaji huo ulikuwa utekelezaji wa amri 
ya Mtume wa Allah (S.A.W), na hili Sidig wala mwenginewe 
hatiliki aibu anapolifanya. 


Wala hailazimiki kwamba kila ghadhabu anayoghadhibishwa 
kwayo Zahraa (a.s) linamghadhibisha Nabii (S.A.W), kwani 
paglitokea tofauti kadha za kifamilia baina ya Imam Ali na Zahraa 
mfano wa yaliyotokea baina ya wake -na waume zao basi jee tutie 
dosari kwenye uadilifu wa Alikwa mujibu wa walivyofahamu 
baadhi yao kwa mujibu wa Hadithi ya kughasadhibishwa Fatma 
vile vile moja kwa moja, na tuseme: kwamba Mtume (S.A.W) 
amemughadhibikia Ali kwa kumghadhibisha kwake Fatma?! 


Bali Nabii (S.A.W) alisimama baina ya binamu yake na baina ya 
binti yake bibi wa wanawake wa Peponi msimamo wa uadilifu na 
insafu , na sio msimamo wa huruma na hamasa za kibaba! 


Toka kwa Abi Dharri (r.a) amesema :”Nilikuwa mimi na Jaafar bin 
Abi Talib tulihajiri kueleka Habasha, Jaafar akapewa zawadi ya 
kijakazi chenye thamani ya dirham elfu nne, basi tulipofika Madina 
akampa zawadi Ali bin Abi Talib amuhudumie basi akamuweka 
kwenye nyumba ya Fatma, siku moja Fatma akaingia akaona 





101 Plali Sharaai’i (163 /1),Al Manaaqib(342/3),Bihharul Anwaar(208/39) 


99 


kichwa cha Ali kwenye chumba cha kijakazi, akamwambia ewe 
Abal Hasan! umefanya hivyo? akamwambia hapana Wallahi! Ewe 
bint Muhammad! sijafanya chochote kwani unataka nini? 
akamwambia unaniruhusu niende nyumbani kwa baba yangu Nabii 
(S.A.W) ? akamwambia nimeshakupa idhini . akavaa jilbabu lake, 
akielekea kwa Nabii (S.A.W), Jibril (a.s) akamwambia: ”Ewe 
Muhammad hakika Allah anakusalimu, na anakwambia :Hakika 
Fatma huyu amekujia kukushtakia, hivyo usimkubalie chochote 
kuhusiana na Ali!!, Fatma akaingia akamwambia Nabii (S.A.W) 
: Umekuja kumshtaki Ali akasema naam; naapa na Mola wa Kaaba 
akateremka! akamwambia:” Rejea kwake, akamwambia lazima 
akuridhishe”””” 


Toka kwa Jaafar bin Bin Mohammad (r,a) amesema:” Fatma 
alimshtaki Alikwa Mtume wa Allah akamwambia ewe Mtume wa 
Allah !hawachi chote chote katika riziki yake ila anaigawa kwa 
maskini lakamwambia :”Ewe Fatma !hivi wewe unanichukia 
kwenye ndugu yangu na binamu yangu, hakika kumghadhibisha 
yeye ni kughadhibika kwangu, kushadhibika kwangu ni 
kughadhibika kwa Allah Azza wa J alla)'” 


Kumi na Moja : Na tujikumbushe mwanzoni kwamba hakika 
miongoni mwa malengo ya maadui ya uislamu ni kuvunjavunja 
umoja wa waislamu kupitia kwenye kauli za batili za kubabaisha 
babaisha, na kueneza habari za uzushi zenye kuonesha kuchukiana 
na kubughudhiana kwenye kizazi cha mwanzo kilichobarikiwa, na 
lau tungeuliza nafsi zetu na kutumia akili zetu, tutafaidika nini 
kutokana na kisa kinachorejewa rejewa kila wakati kwenye baadhi 
ya majlisi za waislamu kila mwaka ili kuchochea nyoyo na 
kuvumisha pepo ili kuzifikisha kwenye hali za kinafsi mwisho 
wake ni kueneza uvumi wa kuwepo uadui uliochopea dhidi ya 
Ahlil Bait. ya Mtume (S.A.W) 


Hivyo mwenye insafu, mwenye akili lau angetafiti alivyofanya 


Abubakr kwa Fatma (a.s) wakati alipotaka ardhi ya Fadak, angeona 
kwamba vile alivyo hukumu Abubakri kuhusiana na ardhi ya Fadak 


102 Ilal Sharaaii’ :(163/1) ,Al Manaagib (243/3) Bihaaril Anwaar (208/39) . 
103 Bihaaril Anwaar(153/43) na angalia Kashfil Ghumma h:(473/1) 


100 


hakukua ila kwa mujibu wa nasi ya kisheria iliyotokana na 
aliekingwa na kufanya makosa ambaye kutiiwa kwake ni jambo 
lililofaradhishwa, basi ni ipi dhambi yake kuhusiana 
alichoamrishwa na akakitekeleza?! 


Na kwa hivyo tutasema kwa mpakaji matope miongoni mwa 
nawasib kwa bibi wanawake wa peponi anaposema kuhusiana na 
yeye : 

Mambo ya Fatma ni mageni !anahamaki na kwenda kinyume na 
waislamu wote, mpaka hasama na kuchama kwake kufukilia kuwa 
ya mile mile ambayo imekatazwa na uislamu, na hilo halikuwa ila 
ni kutokana na matamanio ya nafsi yake , na wingi wa kupenda 
kwake mali na takataka za dunia yenye kutoweka, kama vile 
yaliyotokea baina yake na Khalifa wa Nabii (S.A.W) Sidig katika 
kudai kwake mirathi na kutotekeleza kwake wasia wa baba yake 
Nabii (S.A.W), na vile vile alikuwa mwingi wa kumfanyia fujo 
Nabii (S.A.W) kutokana na kuhoji kwake kwenye kuendelea juu ya 
mumewe, Ali bin Abi Talib kutokana na ufakiri wake na uchache 
wake wa mali, na baada ya hapo vilevile, na hivi ndivyo 
ilivyoelezwa na riwaya zilizothibiti, kama vile: 


Toka kwa Abi Is-haag As Sabii’iy, toka kwa Haarith, toka kwa 
Aliamesema:” Hakika Fatma alishitaki kwa Nabii (S.A.W) 
akamwabia:”Hivi wewe huridhiki mimi kukuozesha mtangulizi wa 
umati wangu kwa uislamu, mpole wao, mwingi wao wa elimu? 
Hivi wewe huridhii wewe kuwa bibi wanawake wa Peponi, 
isipokwa tu vile Allah alivyojaalia kwa Maryam bint Imraan, na 
kwamba watoto wako wawili wa kiume Hasan na Husein ni 
mabwana wa watu wa Peponi ?“ 


Toka kwa Abii Saleih toka kwa Ibni Abbaas :”Hakika Fatma (a.s) 
alilia kwa sababu ya njaa na upungufu wa nguo, hivyo akaambiwa 
na Nabii (S.A.W) Kinai — ewe- Fatma kwa mumeo, kwani naapa 
kwa Allah : hakika yeye ni bwana duniani bwana Akhera, na 
atakapopatanisha baina yao ..” 


104 Amaaliy At Tw’uusiy:(248 ) 
105 Limnaaqib(319/3),Bihaarul Anwaar:(99/24) 


101 


Hivyo ewe kipenzi cha Aalil Beit ya Nabii (S.A.W) hivyo wewe 
unaridhia kuwa kwenye kundi la wachukivu wenye vitimbi kwa 
Aalil Beit waliotoharika kama nawaaswib na wengineo? Au au 
wewe unalinda himaya ya Aalil Bait kupitia kwenye kukamatana 
na mwongozo uliosahihi uliobarikiwa, pamoja na ya salama wa 
moyo wako kuhusiana na wale waliokuwa pamoja na bwana wa 
watu Muhammad (S.A.W) ? lipi katika makundi mawili haya 
unachagua? 

Suala la saba: (( Kauli ya udhalilishaji wa Abubakr kwa Fatma)): 
Lau msemaji angetwambia :nini mnasema juu yale yaliofanywa na 
Abubakr Sidig, Omar, Khalid (r.a) baada ya kifo cha Nabii pale 
walipohujumu nyumba ya Ali (a.s), wakamfunga kamba, 
wakampiga mkewe mpaka wakamvunja ubavu wake na kutowa 
mimba yake, na wakachoma nyumba yao, kama riwaya za 
kihistoria zilivyosimulia. 


Hivyo jee vitendo hivi viovu vinajulisha mapenzi na 
mshikamano ,au kushikana, ugomvi na kutoshikamana na Ahlil 
Bait wa Nabii (S.A.W) ? 


Jibu : 

Kwanza :haimpasii mtafutaji wa haki kung'ozoka kwa kusoma tu 
riwaya ya kihistoria na nyenginezo zinazozungumzia vipenzi 
vyake, wala kujuwa kianzio chake,seuze kwamba anaelewa sahihi 
na mbovu zake. Wala kamwe asighurike na wingi wa riwaya za 
uongo kwenye tukio maalum japo likkiwa mashuhuri. 


Pili :hakika kisa hichi ni katika uzushi unaotumiwa na watu wa 
fitina katika kupasua na kufarikisha safu za waislamu, nasi 
tunamtaka kila mtafiti wa haki ajitahidi na kufanya utafiti riwaya 
moja iliyo sahihi inayotegemezewa kisa hicho za kuzushwa na 
riwaya inayokwenda na misingi ya na masharti ya hadithi sahihi, 
katika kuungana kwa sanad, na riwaya ya Imamu muadilifiu 
mwenye hifidhi iliyo madhubuti . 


Na katika maajabu ni kwamba tunawaona wengi wanaokamatana 


na kisa hichi wanayo imani ya yakini juu ya riwaya hizo, kwa 
kufuata huruma tu bila ya kuangalia kwa mtazamo wa mwenye 


102 


akili mtaalamu katika dini yake kama vile kutafiti kwenye kushi na 
kutosihi kwa sanad! 


Amesema Seyyid Haashim Maa'ruuful H'asaniy baada ya kuleta 
riwaya zinazoelezea juu ya yaliyotokea kwa Zahraa (a.s)..kuelekea 
kwenye riwaya nyingi sanad zake zisiszo thibiti kwa misingi ya 
udadisi wa kielimu.” Na akasema vilevile :” vyovyote hali iwavyo 
„ni kwamba hadithi kuhusiana na Fadak na mirathi ya Zahraa toka 
kwa baba yake na misimamo yake kuhusiana na hilo toka kwenye 
ukhalifa ni ndefu na nyingi, na bila shaka wapenzi na maadui 
wamezusha sehemu kubwa miongoni mwa zile zilizomo kwenye 
mikono ya wasimulizi na baada ya utafiti na upekuzi kamwe 
hakuna inayothibiti isipokuwa kidogo katika kidogo.” Amesema 
kwenye kashfil-ghitaa :”lakini kadhia ya kupigwa kwa Fatma 
Zahraa, na kupigwa mashavu yake ni katika mambo yasiyoingia 
akilini wala kukinaisha mawazo sahihi ,sio kwamba kaumu inaonea 
vibaya jambo hilo na kuhofu ukatili huu mkubwa ,bali ni kwamba 
tabia za kiarabu na silka za kijahiliya zimetiliwa nguvu na Sheria 
ya kiislamu na kusisiza nguvu —zinazuwia kwa nguvu zote kupigwa 
kwa mwanamke. 


Seyyidul Khawi-iy aliulizwa kuhusiana na kusihi kwa kuvunjwa 
ubavu Zahraa akawajibu :”kwa umashuhuri —kwenye itikadi ya 
baadhi ya watu- , na kamwe hakuhukumu kwa kusihi kwake.' 

Tatu inaweza ikasemwa kwamba Ali aliamrishwa kutopigana na 
Masahaba walipomfanyia uadui mke wake Bibi wa wanawake wa 
Peponi (a.s), kwa ajili ya kuhifadhi bendera ya Uislamu isianguke 
na watu wa Milla wasifarikiane baada ya kifo cha Nabii,na 
kuamrishwa kuvumilia maudhi yao . 


Lakini sisi tunasemana kujiliza : 

Kwa kunzia tunasema ea umbali wa maneno haya na usahihi, na 
hata tukichukulia kutekea hayo yaliyosemwa ,basi kwanini 
akapigana nao siku ya Jamal na jeshi la Talha na mama wa 
waislamu pale walipotoka kuelekea Kuufah -nae alikuwa Makkah — 


106 Angalia Siiril Aimma ahtil ithnaa' shariyyah :(133/1) 
107 Maswdar ilyotangulia (140/1). 
108 Angalia : Jannatul Ma-a-waa :( uk. 135) 


103 


akalipiga vita jeshi la Mua'awiya baada ya hapo -Swiffiin-, na 
hivyo hivyo Katika Nahraan pale alipowapiga vita Khawaarij,basi 
kwanini pakatokea vita vyote hivi na umwagikaji wa damu, jee 
vitendo hivyo hajulishi utupiliaji mbali wa wasia wa Nabii (s.a.w) 
baada ya kutofautiana kwa kundi la waislamu? 


Lakini usahihi unaendana na matukio ni kwamba Ali 
hakumuamrisha yeyot kwa kutokuwepodhulma juu ya mke 
wakemtukufu na kwamba hakumuombea nusra ,na riwaya hizi 
kabla ulimi wa muislamu kajatamka chochote kuhusiana na riwaya 
hizi akumbuke hali ya Amiril muu-miniiin na wivu wake juu ya 
dini ya Allah, kasha juu ya mkewe toka kwenye nyumba ya 
Mustafa (S.A.W). 


Na kwa hakika imethibiti toka kwa As Swaadidigil Amiin kwamba 
amesema, į Alieuliwa akitetea kudhulumiwa kwake basui huyo ni 
shahidi” 


Hivyo basi huyu anaeitakidi anamuhofia Amiiril Mu-u-miniin na 
shujaa wa mashujaa?! 

Na tahadhari muislamu mwenye akili kutamka maneno 
yatakayokuwa dhidi yake na yasiyokuwa kwa ajili yake, 
yasiyokuwa na nusra kwa Ahlil Bait watukufu, hivyo ni kwamba 
anaedai kwamba Ali alikuwa shujaa, akapiga vita jeshi la Talha na 
wa baadae miongoni mwa watu wa Swiffiin kwa ajili ya kunusuru 
uongozi, kwanini alikuwa mbali na kuwanusuru watu wa nyumba 
yake pale walipopigwa mpaka kukaribia kuuawa?! 


Nne Kila mwenye fitina anaweza-asiefungika na riwaya sahihi- 
akasimulia riwaya bila ya sanad sahihi, kwa kuziona kwake tu na 
kuenezwa kwake kwenye baadhi ya vitabu vya kihistoria na 
kifasihi, na kuamini baada ya hapo, na kwake zikawa katika 
yanayokubalika kwa yakini ambayo hayakubali kutiliwa shaka 
katika kusihi kwake. 


Bali pia kila anaechukia na muongopeaji wa Atarah kudai kwamba 
hakika kadhia ya kupigwa kwa Zahraa, kutoka kwa mamba yake na 





109 Angalia Al Kaafiy (52/5),Tahdhiibul AShkaam(168/6) 


104 


kuchomwa kwa nyumba yake ni njama zilizopikwa, zilizofanywa 
na Abubakri na Omar kwa kushirikiana na mumewe Ali, katika njia 
ya kummaliza Zahraa(a.s). 

Na tuhuma hizi na uzushi wa batili unaweza ukajengeka kwa 
kuwafikiana na la chuki hiyo juu dalili na ishara anazozitowa toka 
kwenye kisa chenyewe kilichozushwa, na kitakuwa kikilingana na 
dai la kuchukia kama ifuatavyo: 


1l-Imamu amefanya tamthilia ya kina pale alipowafiki kujifuma 
kwake kwa njia ya Masahaba pale walipoingia kwenye nyumba na 
kumpiga kwake, ilikuwazuga watu wa nyumba yake kwamba yeye 
na muhanga wa mkusanyiko na njama hizo kutokana na mtu umri 
wake uliopita miaka sitini, na mwengine aliezidi miaka hamsini, 
pamoja na kuelewa kuwa nguvu za imamu Ali hakuna anaeweza 
kuzikabili miongoni mwa wanaadamu wala majini, kama vile 
ilivyonukuliwa kutoka kwake kwamba aling'oa lango kuu la 
Khaibar peke yake wakati watu arobaini hawawezi kuubeba. 


2- Imam Ali kutoa kwake udhuru wa kutopambana kwake na 
Masahaba kwa kwa sababu ya kuhifadhi kwake damu ya waislamu 
isimwagike kwa hoja zisizokuwa na msingi, kuwa eti Masahaba 
walikuwa wamertadi baada ya kifo cha Nabii (S.A.W) isipokuwa 
watatu kulingana na riwaya toka kwa Ahlil Bait!basi jee makusudio 
ya Imam Ali (a.s) yalikuwa ni kwa damu za watatu hao tu;?! 


Na jee damu za Masahaba ni ghali zaidi na takatifu kwake kuliko 
damu za Zahraa (a.s) ,hiyo haihifadhiwi wala kulindwa?!! Imam 
Ali kuowa baada ya kifo cha Zahraa mke wa toka kwa bani 
Hanafiyyah siku tisa tu baada ya kifo chake,na mwanawe akampa 
lagabu ya ibin hanafiyyah, na tukio hilo hilo kwenda sambamba na 
kumuozesha Omar bin Khataab mmoja wa wanachama wa njama- 
Ummu Kulthuum binti ya Zahraa (a.s), ni miongoni mwa 
yanayojulisha juu ya hamu yake ya kukuza uhusiano na maadui wa 
mkewe, na kutompenda kwake na kumuenzi Zahraa(a.s). 


3-Pale Imam Ali alipokuwa Oadhi na waziri katika kipindi cha 


Khalifa wa mwanzo na wa pili, hili lilikuwa mfano wa malipo kwa 
kile alichokisimamia katika kufaniksha njama. 


105 


4-Hamu yake ya kuwaita wanawe majina ya Abubakri, Omar na 
Othman kuowa kizuka wa Abubakri ndani yake imo dalili juu ya 
hamu yake juu ya kujifakharisha kwake kwa waliyoyafanya zamani 
na kuendeleleza kwake kazi waliyoifanya lau ingekuwa dhidi ya 
Zahraa. 


5- Imam hakuwapa watoto wa Zahraa mirathi yao toka kwa mama 
yao katika Fadak pale aliposhika ukhalifa wa waislamu, na akaenda 
mwenendo wa wenzake Makhalifa waliomtangulia,bali bali 
hakuzuwia Tarawiih wala kurejesha muta'a.Hivi basi jee kipenzi 
cha Ahlil Bait kinaweza kunasibisha mtu wa fitina naaswiby 
mwenye chuki mfano wa tuhuma hizi kwa Masahaba wa Mtume 
(S.A.W) kwa kumpiga kwao Zahraa na kuchoma moto nyumba 
yake, na Amiirilmuumina kumwachia mkono kwa kutomnusuru, 
kwa sababu ya kufungamana kwake na riwaya vya uzushi vilivyo 
juu yake, wala hana njia ya utoleaji dalili au kufanyia uchunguzi na 
kubainikiwa na ukweli na haki ambayo inakusanya wa 
haifarikisha? 


Suala la Nane:Msimamo wa Khalid binil Walid kuhusiana na 
Malik bin Nuwairah na mke wake: 


Unasema nini kuhusiana na Abubakri Sidig kuhusiana na 
Abubakri,na yaliyotokea mwanzoni mwa ukhalifa wake kutokana 
na kumpeleka kwake Masahaba chini ya uongozi wa Khalid bin 
Walid na kuhalalisha kwake damu za waislamu kwa kutokuwa 
kwao tu na maarifa na kulikoonekana kwenye uzuwiaji wao 
kutowa zaka kama walivyofanya kwa kaumu ya Malik bin 
Nuwairah, na kuuliwa kwake na Khalid,na kuingiliwa kwake 
mkewe Malik na Khalid katika usiku huo huo ? 


Jibu : 

Kwanza :Zaka ni nguzo muhimu katika nguzo za uislamu baada ya 
shahada na sala, nayo ni haki ya mafukara, masikini na wengineo 
toka kwenye mali ya matajiri, na hivyo ndiyo mara nyingi Allah 
(S.W) akaiambatanisha baina ya sala na zaka kwenye kitabu chake 
kitukufu kama kwenye kauli yake Taala:(Na simamisheni sala na 
mtowe zaka na murukuu pamoja na wanaorukuu}[Al 
Baqarah:43] 


106 


{Na simamisheni Sala na mutowe Zaka na chochote kile 
munachokitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika kheri 
mutaiona mbela ya Allah Hakiak Allah ni Mwenye kuwa na 
kuona kwa munayoyafanya } (Al Baqarah:11] 


Na kutoka kwa Abi Jaafar (a.s) amesema :”Hakika Allah ‘Azza wa 
Jalla ameambatanisha baina ya Zaka na Sala akasema{ Na 
simamisheni Sala na mutowe Zaka}, hivyo anaesimamisha Sala 
na asitowe Zaka hakusimamisha Zaka”! 


Na toka kwa Mohammad bin Muslim, Abi buaswiir, Buraid na na 
Fadhl wote toka kwa Abi Jaafar na Abi A’ bdillah i(a.s) wamesema 
:”Allah amefaradhisha zaka pamoja na Salaa .“'! 

Hivyo hukumu katika mwenye kuwacha zaka ni kama hukumu ya 
mwenye kuwacha Sala na kwamba ni kuuliwa.,na hivi ndivyo 
walivyothibitisha Thagalani :(Kitabu cha Allah na Maimamu) 
amesema Taala :{Hivyo miezi ya H’aram ikipita wauweni 
washirikina popote munapowaona, wachukuweni, 
muwazingire na muwawekee kila ulinzi, wakitubu na 
wakasimamisha sala na kutowa Zaka basi wawachieni hakika 
Allah ni mwingi wa usamehevu na mwingi wa urehemevu } 

[At tawabah:5] 

Na kutoka kwa Abaana bin Taghlib amesema ;amesema Abu 
Abdillahi:” Damu mbili katika uislamu ni halali toka kwa Allah, 
yeyote hahukumu kuhusiana nazo ila Allah atatapeleka msimamizi 
wetu sisi Ahlil Bait hivyo Allah atakapopeleka msimamizi wetu 
sisi Ahlil Bait ahukumu kwenye damu hizo kwa hukumu ya Allah 
hataki ushahidi katika mambo mawili hayo mzinifu aliewahi kuowa 
a mawe ,na mwenye kuzuwia Zaka atamkata shingo 
yake 

Na toka kwa Ali bin Ibrahim, toka kwa baba yake, toka kwa Ismail 
bin Miraar, toka kwa Yunus toka kwa Ibn Miskaan anaisimulia 
toka kwa Nabii (S.A.W) toka kwa mtu, toka kwa Abii Jaafar (a.s) 


110 Al Kaafiy:(503/3),Man lam yahdhw'uruhu 1 Faqiih: (10/2),Wasaailsh Shiia’a: (22/9). 

111 Al Kaafy : : (497/3) Wasailu Shi’ ah(13/9) 

112 Al Kaafiy:(506/3),Man lam yahdhw'uruhu | Fagiih: (12/2),Wasaailsh Shiia’a: (22/9). 112A1l Kaafy(34/1), Bihaarul 
Anwaar1(64/1),Mustarakuyl Wasaail (25/7). 


107 


amesema:”Wakati Mtume (S.A.W) akiwa kwenye msikiti 
aliposema :”Simama ewe Fulani, simama ewe fulani, simama ewe 
fulani mpaka wakatoka watu watano akawambia tokeni, kwenye 
msikiti wetu humu, hamsali humu wala nyie hamtowi aka”! 


Pili : Ni jambo linalojulikana katika mambo yaliyothibitishwa na 
riwaya za kihistoria walizozisimulia wanazuoni wakubwa kwamba 
waliortadi wengi wa mabedui baada ya mauti ya Nabii, na baadhi 
yao wakaacha -kutowa-zaka na mambo mengine. 


Ametaja Atuusiy kwenye Aamaaly toka kwa Ibrahim bin Muhaajir, 
toka kwa Ibraahim,amesema:alirtadi Asha’th bin Qais Ashath bin 
Qais na watu katika waarabu pale alipokufa Nabii (S.A.W), 
tunasali wala hatutotowa zaka, hivyo Abubakri akawakatalia., na 
akasema:” kamwe sitofungua fundo alilolifunga Mtume (S.A.W), 
wala kupunguza chochote katika vile alivyokuwa Nabii (S.A.W) 
akichukuwa kutoka kwenu na nitakupigeni vita, hata 
mutakaponizuwilia kamba aliyokuwa akichukuwa Nabii (S.A.W) 
toka kwenu nitakupigeni vitana akasoma {Na kamwe 
Muhammad hakuwa ila Mtume na kwa hakika wamepita 
kabla yake Mitume -wengi -} [Aal I mraan:144] 


Na kutokana na msimamo huu ndio Abubakri akapeleka majeshi ya 
waislamu chini ya uongozi wa Khalid bin Walid (r.a) kwa ajili ya 
kuwapiga vita wenyekurtadi hao, na miongoni mwa aliowaendea 
Khalid bin Waaliid ni kaumu ya Malik bin Nuwairah!! , nao 
walikuwa wamezuwia zaka za mali zao na hawazikutowa kwa 
Abubakri wala kwa mwenginewe. 

Tatu:Waovu na wenye matamanio ya nafsi wengi na fitina 
waliwamemtia ila Abubakri kwa kumpeleka kwake Khalid bin 
Walid kwenye vita na mapigano, kwenda kuuwa watu, na 
kuhalalisha mali zao, kama vile walivyozuwa uongo na uzushi. 

Na usahihi ni kwamba Abubakri kamwe hakumpeleka Khalid 
kuongoza majeshi bali alitanguliwa na Mtume kwa hilo, kwani 





113 Al Kaafiy:(503/3),Man lam yahdhw’uruhu 1 Fagiih: (10/2),Wasaailsh Shiia’a: (22/9), Tahdhiibul ahkaam 
(111/4). 


114 Al Aamaali cha Tw’ Tw’ uusy (272),Bihaaril Anwaar( 11/28) 


108 


Nabii (S.A.W) alimpeleka Khalid kuwa kiongozi kwenye vita 
kadha kwa ajili ya kueneza uislamu, kama vile kumtuma kwake 
Taif, kwa watu wa Yemen, Uzaa, Bahrain , Dawmatil Jandal na 
mwenginewe wengi. 


Pamoja na jumbe hizo kubwa alizompelekwa Khalid na Nabii 
(S.A.W) na wenginewe katika Makhalifa, bado tunaona wanaomtia 
kasoro Sahaba huyo mtukufu kwa kudhihirisha kutetea kwake na 
kumzushia, kuficha mema yake, kwa lengo la kumpakia matope 
historia yake na nafasi yake kwa Nabii (S.A.W). 


Nne :Allah amesema (S.W) {Allah ametowa ahadi kwa wale 
walioamini na kutenda amali njema kwamba atawapa 
usimamizi kama alivyowapa usimamaizi wale waliokuwa 
kabala yao , na kuwathibitishia Dini yao aliyowateulia wao na 
hakika atawabadilishia baada ya woga wao kuwa na amani - 
kwani wani - wananiabudu mimi na kamwe hawanishirikishi 
na chochote, na wowote watakaonikufuru basi hao ni waovu ! 
[An Nuur:55] 


Hakika masharti haya matatu yamekamilika kwa Masahaba (r.a) , 
kupewa usimamizi na kuthibitishiwa dini, kubadilishiwa hofu, na 
hapa ni pale watu waliportadi baada kifo cha Nabii (S.A.W), 
Masahaba wakawapiga vita na hapo ndipo amani na utulivu 
ukapatikana. 


Tano : Kisa cha cha Khalid kumuuwa Malik bin Nuwairah, 
zimekuja riwaya tatu kuhusiana nacho : 

Kwanza : Kwamba Khalid bin Walid alimjia Malik bin Nuwairah 
na kaumu yake, akawambia ipo wapi zaka ya mali ? hivi nyie mna 
nini mpaka mkatofautisha baina ya Sala na Zaka? 

Malik bin Nuwairah akamwambia: Hakika mali tulokuwa 
tukiitowa kwa sahibu yako katika uhai wake ‚amekufa, iweje kwa 
Abubakri? Khalid bin Walid akaghadhibika ,hivi yeye ni sahiba 
yetu wala sio sahiba yako? 


Hivyo akamuamrisha Dhiraar bin Azwar ampige shingo yake. 


Na imesemwa :Hakika Malik bin Nuwairah alifuata nyendo ya 
waliodai unabii . 


109 


Na zipo riwaya tatu nazo ni :Kwamba Khalid bin Walid (r.a) 
alipozungumza na kaumu ya Malik bin Nuwairah, na kuwakaripia 
kuhusiana na jambo hili na kumsemesha siri, alimwanbia mmoja 
wa walinzi wake: (d> Isi) Wafunikeni mateka wenu ! nao 
ulikuwa usiku wa kipupwe na ilikuwa katika lugha ya Thagiif 
(J> l) kunamaanisha :wauwe, hivyo mlinzi akadhania 
kwamba Khalid bin Walid (r.a) anataka kuuwa basi akawauwa 
kulingana na ufahamu wake bila ya amri ya Khalid bin Walid (r.a). 
Basi lau tutakamatana na riwaya yoyote ile katika zilizotangulia , 
ikiwa ni kosa lililotokea toka kwa Khalid bin Walid (r.a) katika 
kumuuwa Malik bin Nuwairah, basi udhuru uko pamoja nae kwa 
njia ya kumuuwa kwake mzuwiaji zaka, au kwa kufuata tenzi za 
uzushi.au kwamba yeye alikuwa mwenye kufanyia taawili, na 
taawili hii haipelekei usimamishaji wa H'adi na kisasi juu ya 
Khalid bin Walid (r.a) Khalid bin Walid (r.a) , kwani ilishatokea 
mfano wa hili kwa Sahaba Mtukufu Usama bin Zaid (r.a), pale 
alipofanya taawili kumuuwa yule mtu aliyetamka ( & 4141 Y I) na 
Nabii (S.A.W) kamwe hakumuwajibishia kutowa fidia wala kafara 


Amesema Allah (Enyi muliomini munapo pigana katika njia 
ya Allah basi tafuteni uhakika na kamwe musimwambie yule 
anaekutoleeni salamu wewe sio muislamu kwa kutafuta 
maslahi ya kidunia} [An Nisaa:94]:"Hakika hii iliteremka pale 
Mtume (S.A.W) aliporejea toka kwenye vita vya Khaibar,na 
kumpeleka Usama bin Zaid kwenye upande wa Fadak ili 
akawalinganie uislamu, nae alikuwa mtu katika mayahudi 
aliyekuwa akiitwa :Mirdaas bin Nahiik Al Fadaky yuko kwenye 
alikusanya familia na mali yake , na kwendea kwenye upande wa 
mlima, basi akawa anakwenda huku akisema :”Nashuhudia 
kwamba hapana Mola apasayekuabudiwa isipokuwa Allah na 
kwamba Mohammad ni Mjumbe wa Allah,basi akampita Usama 
bin Zaid akamchoma na kumuuwa, hivyo alivyorejea kwa Mtume 
(S.A.W) akampa habari juu ya hilo, basi Mtume (S.A.W) 
akamwambia :(hivi umemuuwa aliyesema nashuhudia kwamba 
hapana Mola apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na kwamba 
Mohammad ni Mjumbe wa Allah na mimi ni Mtume akamwambia 
Ewe Mtume (S.A.W) hakika alilisema hilo kwa kujikinga na 


110 


kuuawa! Mtume (S.A.W) akamwambia hivi ulimpasua kifuniko 
cha moyo wake, alilolisema kwa ulimi wake hukulikubali wala 
hukufanyia kazi lililokuwa kwenye naf si yake ,basi Usama baada 
ya hapo akaapa kwamba hatompiga vita yeyote alieshuhudia 
kwamba hapana Mola apasae kuabudiwa isipokuwa Allah na 
kwamba Mohammad ni Mjumbe wa Allah” 


Ama kauli kwamba Khalid bin Walid (r.a) alimuuwa Malik bin 
Nuwairah na akamuowa mkewe usiku huo huo, basi hiyo ni kauli 
batili isiyotegemezewa riwaya iliyo sahihi, na kamwe haistahiki 
kupotezea chochote katika wino wa haki, na inatosheleza katika 
kubainisha kutokuwa na nguvu kwa kauli -hii- kumuuliza yeyote 
anaetaka insafu na uadilifu, na tunamwambia: 


Wapi wewe ulijuwa kwamba Khalid bin Walid (r.a) alimuingilia 
mke wa Malik bin Nuwairah usiku huo huo alimuuwa mumewe?jee 
unaweza kuleta isnadi moja iliyo sahihi inayojulisha dai lako hilo ? 


Hakika watu wa matamanio ya nafsi na fitina kamwe hawakuwa na 
kigezo chema kwenye mapenzi yao kwa Masahaba wa Nabii 
(S.A.W), wala insafu kwa yaliyotokea toka kwao, bali hakika wao 
hutumia riwaya dhaifu zilizoenea kwenye vitabu, pamoja na 
kuharibu maana zakena kuzifanyia taawili batili, kama ilivyo hali 
katika kisa cha ndoa ya Khalid bin Walid (r.a) na mke wa Malik 
bin Nuwairah, pale walipomfanya Khalid bin Walid (r.a) anafanya 
pupa la kumuuwa Malik kwa ajili ya kunyang'anya mkewe, huu ni 
katika uzushi. 

Na kauli hii siyo nzito kwa anayetaka kueneza utiaji kasoro na 
fitina kwa Masahaba wa Nabii (S.A.W). „bali kila mwenye fitina 
anaweza kufanyia taawili na kuvigeuza visa, riwaya na historia 
kulingana na matamanio yake ya uongo ya nafsi yake miongoni 
mwa uongo na mengineyo, bila ya kurejea kwenye sanadi sahihi 
zinazowafikiana na usahihi. 


Kwa sababu hii tu mustashrikina wameweza kumtukana Nabii 
(S.A.W) kama alivyotiwa ila Khalid bin Walid (r.a). 


Hivyo tutasemaje na kumrudi lau mmoja wa mustashrikina 
mwenye chuki atasema: hakika Nabii (S.A.W) alimuangalia mke 


111 


wa Zaid bin Haritha akiwa anakoga na kumpendeza, na 
kumuachisha toka kwa mumewe ili amuhalalikie ? 


Amesema Ar Ridhwaa (a.s) :” Hakika Mtume (S.A.W) alikusudia 
kwenda kwenye nyumba ya Zaid bin Haaritha bin Shurahbil Al 
Kalbiy katika jambo lake alililokuwa akilitaka ,akamuona mkewe 
anakoga akamwambia :” Ametakasika aliyekuumba! na kwamba 
yeye kwa kauli yake hiyo alitaka kumtakasa Muumbaji A’zza wa 
Jalla, hivyo Allah A’zza wa Jalla akateremsha : { Hivyo Mola 
wenu amekuchagulieni watoto wa kiume na yeye akajifanyia 
watoto toka kwenye Malaika, hakika nyie munasema maneno 
makubwa VAI Israa:40] 


Nabii (S.A.W) akasema : pale alipomuona anakoga : Ametakasika 
aliyekuumba kutokana na kujifanyia mtoto anayehitajia kujisafisha 
na kukoga huku,basi Zaid bin Haritha alipoerejea nyumbani kwake 
mkewe akampa taarifa ya ujio wa Mtume (S.A.W) na kauli yake 
kwake: “Ametakasika aliyekuumba!” na Zaid bin Haritha 
hakuelewa makusudio ya kauli yake hiyo, na akadhania kwamba 
alisema hayo kwa kupendezwa na uzuri wake, hivyo akamjia Nabii 
(S.A.W) na kumwambia. Mtume wa Allah Hakika mke wangu 
kuna ubaya kwenye tabia zake ,na mimi nataka nimtaliki ! Nabii 
(S.A.W) akamwambia : “kuwa naye mkeo, na umuogipe Allah.Na 
kwamba hakika Allah Azza wa Jalla alishamjulisha idadi ya wake 
zake na kwamba mwanamke huyo ni katika wao basi hilo 
akalificha kwenye nafsi yake na kamwe hakulidhihirisha kwa Zaid 
na kuhofia watu wasije wakasema :”hakika Mohammad 
anamwambia aliyemuwacha huru “Hakika mkeo atakuwa ni mke 
wangu , watu wakamtia aibu kwa jambo hilo , Allah A'zza wa 
Jalla akateremsha Kauli yake:{Na kumbuka pale ulipomwambia 
yule Allah aliyemneemsha | (Al Ah'zaab :37] 


yaani kwa Uislamu { Na wewe ukamneemesha) yaani kwa 
kumuwacha huru, {kuwa na mkeo na umche Allah na wewe 
unaficha kwenye nafsi yako yale amabayo Allah 
amaeyadhihirisha na unaogopa watu na Allah ndiye 
nayestahiki kuogopwa zaidi } (Ahzaab: 37} 


112 


hakika Zaid bin Haritha (r.a) alimuwacha na kukaa eda kutokana 
Zaid; na Allah Azza wa Jalla akamuozesha Mtume wake 
Mohammad (S.A.W) na kuteremsha Our-ankutokana na kadhiya 
hiyo, Allah Azza wa Jalla akasema:{ Basi zaid alipomaliza haja 
yake kutokana na mwanamke huyo tukakuozesha wewe ili 
kusije kukawa na makosa juu ya walioamini kwenye wake — 
waliokuwa kwenye ndoa za - watoto wao wa kulea pale 
wanapomaliza hamu zao kutokana na wanawake hao ,na 
hakika jambo la Allah lilikuwa lenye kutendeka} 

[A] Ah'zaab :37)'? 


Hivyo kafiri mwenye chuki furaha zake huzidi kwa mfano wa kauli 
hizi zisizokuwa na vichwa wala miguu, lakini mpenzi wa Allah 
Azza wa Jalla, Nabii (S.A.W) na Masahaba zake (r.a) huwatafutia 
udhuru baada ya udhuru panapotokea toka kwake kile 
anachodhania kwamba ni kuteleza au kupitiwa na kijikosa chepesi 
na kuitakidi kwamba kamwe hakuna kikosa wala utelezi kwa Nabii 
(S.A.W) kutokana na kukingwa kwake kufanya kosa, na hata 
kutelea huku kukithibiti kwa upande was Sahaba (r.a) kwa riwaya 
zenye kutgemewa na kukubalika,basi ni wajibu juu yake 
kutodhihirisha makosa; bali alizamishe kwenye bahari za mema 
yao,na aipe mgongo, azifumbie macho na kulifumbia masikio; 
kwani dalili za mapenzi ni msamaha, kutojali na kutupilia mbali 
mitelezo. 

Na ama riwaya zilizo batili, basi ni kama alivyosema Allah :{Basi 
ama povu huondokelea mbali } [Ar Ra'ad:17) 


Neno la Mwisho 
Huzuni zenye Kupita 


Hakika tumeleewa kutokana na dalili za kiakili na za 
kunukuu kwamba hakika Masahaba wa Nabii (r.a) ndicho kizazi 
bora kilichowahi kujulikana na jamii yote yote ile ya mwanadamu 
nao ndio viumbe bora baada ya Mitume na Manabii, na kwamba 
bora wa karne ilikuwa karne yao, kama alivyosema Allah Taala :{ 
Hakika nyie mulikuwa umati bora uliotolewa kwa watu 





115 U’yuunil Akhbaar Ridhwaa (1/203) ,Al Ih'tijaaj : (431/2),Bih'aaril Anwaar : (216/22) 


113 


munaamrisha mema na mnakataza maovu na mnamuamini 
Allah } [Aali P mraan :110 ] 


Ama kauli ya kurtadi kwao hiyo kamwe haikubaliki muislamu 
yeyote mwenye akili yake, bali kila muislamu wa kawaida 
asiyesoma mwenye itikadi salama kubatilisha itikadi hizi 
zilizopandikizwa kwenye uislamu kwa baadhi tu masuala, 
yanayoweza kuzungumziwa na nafsi yake bila ya kurejea kwenye 
Qur-ani wala Sunna, au kwa mtaalamu wa dini, nayo ni kama vile 
huzuni na fikra zenye kupita kwenye akili yenye kufuata haki 
inayowafikana na akili yenyekuangaza, hivyo miongoni mwa 
mawazo hayo ni kusema-kwa mfano -: 


Kwanza : Vipi iwe sawa -kiakili - Masahaba wa mwisho wa 
Mitume na Manabii wawe makafiri wakati wamesifiwa na Allah 
(S.W) kwenye Kitabu chake Kitukufu, na hivyo Nabii wake 
Mohammad (S.AW) na watu wa nyumba yake tukufu iliyotoharika 
ndani na nje yake? ''? Hivyo jee Allah Azza wa Jalla awasifu 
wanafiki, na walioritadi ?! na kweli Nabii na Ahlil Bait wafanye 
hivyo?!! 


Pili:Hakika mwenye kurtadi ni kwamba hurtadi kwa sababu ya 
shubha au kwa matamanio ya nafsi, na ni jambo linalojulikana 
kwamba shubha na matamanio ya nafsi mwanzoni mwa uislamu 
yalikuwa yenye nguvu na mengi zaidi, kiasi ambapo waislamu 
wakati huo walikuwa wenye kudhoofishwa, wakati ambapo 
makafiri walikuwa wametawalia pembe zote za ulimwengu, 
waislamu walikuwa wakiudhiwa Makkah, walikuwa wakitukanwa 
na maudhi toka kwa jamaa zao matusiyaliyo mazito nao wakiwa 
wenye kuvumilia juu ya maudhi yaliyokuwa yakiwafika, wakiwa 
wenyekushindwa, wenyekutezwa nguvu wakati makafiri wote 
wakiwa kwenye nguvu moja juu ya uadui wake 


Hakika baadhi ya waislamu walihama na kuwacha nyumba na mali 
zao, wakawacha vyeo na utukufu waliokuwa nao kwenye jamii yao 
kwa ajili ya kumpenda Allah Azza wa Jalla Mtume wake (SA.W). 





116 Angalia (24-48) kwenye kitabu hichi 


114 


Haya yote waliyafanya kwa utii, hiari na mapenzi, kwani yule 
ambaye imani yake imezama mfano wa jabali lililopaa juu katika 
hali ya udhaifu na utashi, hivyo itakuwaje imani yake baada ya 
kushinda dalili za uislamu, na kuenea kwa bandera zake? 


Na ni jambo gini litakalowapelekea kumuasi Mtume (S.A.W) 
baadae, huku akielewa wazi kwamba kwenda kinyume na amri 
zake ni kumkufuru Mola wao, na kurejea toka kwenye dini yake? 


Jee inaingiaje akilini Muhajirina na Ansaari wote wamtii Abubakr 
(r.a) kwenye kumkufuru Allah! na wawache kufuata kauli ya 
Mtume (S.A.W), na huku wao wametoka kwenye nchi zao 
wakitafuta fadhila na uradhi wa Allah na kumnusuru Allah na 
Mtume wake?! 


Tatu: Vipi kuwe kwepesi kuwahukumu Masahaba(r.a) kwa 
kukufuru na kurtadi kwao kwa nafsi iliyosafi, pamoja na kwamba 
Imam Ali( a.s) nae akiwa ni mtaalamu wa Fiqhi, aliyesimuliwa 
toka kwake kwamba amesema :"Niulizeni kabla sijakuondokeeni" 
kamwe hakuwakufurisha wale waliompiga vita katika watu wa 
ngamia na Swiffiin, kama ambavyo kamwe hakumteka yeyote 
katika vizazi vyao wala kuzifanya ngawira mali zao, lakini 
aliwaweka watu kuwa mbali na jambo hilo, na yote haya ni pamoja 
waliompiga vita basi itakuwaje kwa wale wasiompiga vita kama 
vile Abubakri, Omar na Othman na wengineo?! 


Bali kamwe hakuwahukumu hao kwa hukumu ya waliortadi ,mfano 
wa alivyowahukmu Abubakr na Masahaba wengine wale Bani 
H'anifah na mfano wao mingoni mwa waliortadi,nae (a.s) 
mtaangazaji wake alikuwa akitangaza alikuwa akitangaza siku ya 
Jamal na kusema:” Kamwe aliyekimbia asifuatwe, wala 
kukatwakatwa aliyejeruhiwa, utupu usijefichuliwa, wala pazia 
kuondolewa!”. 


Kama Imam, Ali (a.s) alivyokuwa akisema kwa wapiganaji wake 
"Hakika sisi kamwe hatuwapigi vita kwa sababu ya kuwakufurisha, 
na kamwe hatuwapigi vita kwa sababu ya wao kutukufurisha sisi, 


117 Angalia Mustadrak il Wasaail(52/11), Bihaaril Anwaar,:252/32). 


115 


lakini ni kwamba sisi tunajiona tuko kwenye haki na wao 
wamejiona wako kwenye haki .” 


Nne: Vipi Nabii (S.A.W) atuamrishe kukaa kwenye majlisi za watu 
wema, na atukataze kukaa kwenye majlisi za waovu, na Nabii 
(S.A.W) —awe —amekaa na Masahaba waliortadi, wanafiki —kama 
walivyodai !- hivyo basi ewe mwenye akili ni yupi aliyemkosa?! na 
vipi Allah asimuepushe Nabii wake (S.A.W) kutokana 
wenyekurtadi hao —kama wanavyodai — katika maisha na baada ya 
kifo chake?! 


Tano : Vipi Nabii (S.A.W) atuamrishe kuwa na ukwe na watu 
wema na wenye dini, na atukataze kuwaozesha watu wa madhambi 
makubwa, na makosa mengi, na yeye mwenyewe aende kinyume 
na na amri hii katika kuwa na ukwe na kundi hilo kama vile 
Abubakri, Omar, Othman na Abii Sufiyan basi jee Nabii (S.A.W) 
alikosea kwa kuwa na ukwe na kundi hilo?! 


Sita: Kwanini Ahlul Bait wawaite watoto wao kwa majina ya 
Masahaba wakubwa ,kama vile Abubakri,Omar na Othman ya ni 
yenye kuhamwa na watukufu wa zama zetu hizi!? 


Basi yeyote anaedai kwamba wao ni makafiri wenye kurtadi 
anapaswa ajuzishe kuitia majina ya Firaun na wengineo, kwa vile 
jambo hili linalo asili moja na lile, na kufru ni mila moja. 

Na sisi tunaelewa fika kwamba hakuna dalili yoyote ile ya 
kudhihirisha mapenzi kwa Ahli! Bait ila kwa kuchukuwa elimu yao 
iliyotukuka, pamoja na kufungamana na mwenendo wao 
uliobarikiwa! 


Saba: Vipi tujuzishe laana na matusi juu ya waliokenda kinyume 
na Imam Alifa.s) na kumuuwa ,wakati yeye amekana kwa nafsi 
yake juu ya kundi lake kutukana na laana yao kwa Muawiyah?! 
Walaanaji na watukanaji ! 

Nane: Kwa mujibu wa asomavyo mwenye insafu kwa historia, 
kamwe hapakuthibiti kwamba Masahaba walieneza fikira batili 


118 Qurbul Isnaad uk.54) , Bihaaril Anwaar (324/32). 


116 


kwenye zama za Nabii (S.A.W).au kumuasi pale ilipoanzishwa 
Dola ya Kislam na kutilia nguvu nguzo zake?!Bali walikuwa 
wakipigana jihadi kwa mali na roho zao,baadhi wakafa kwa ajili ya 
ya jambo hilo ..basi hivi mnafiki hufanya hivi au anajizatiti kwa 
hifadhi ya nafsi yake, na kutafuta fursa ya kupata hadhi za kidunia! 

Tisa: Kombozi na vita vya Kiislam, jee ndani yake hamuna dalili 
juu ya ukweli na uthabiti wao juu ya mpango wa Nabii (S.A.W) ? 


au ni dalili ya Masahaba kuipenda dunia, matamanio ya nafsi na 
kutowa damu na nafsi kwenye batili? 


Kumi:Viongozi wa dola za nyakati hizi huteua watu wenye sifa 
zifaazo ili wamasaidie katika kuanzisha dola yao. 


Hivyo basi inaingiaje akilini kwamba Allah (S.W) ambeze Nabii 
wake kwa malezi na kumuenzi, akamchagulia — kiholelaholela bila 
ya kuchunga wala kuakadiria matokeo ya mambo —kundi la 
wanafiki ili kumsaidia Nabii wake (S.W.A) kueneza dini yake, 
pamoja kwamba ni Mwisho wa Mitume na Allah awapenguvu 
kwenye zama za Makhalifa watatu, na wengine kwenye dola za 
kiislam?! 


Kumi na moja: Asiye na elimu yoyote anayo haki ya kuuliza 
katika kuuliza kuhusiana kadhia muhimu: Iwapo masahaba ni 
wenye kurtadi waliojivua toka kwenye dini ya Allah..hivyo kwa 
mujibu wa hali hii ni kwamba kila kilichosimuliwa toka kwao ni 
batili! kama vile hukumu za Kisheria na mengineyo, kwa hivyo ni 
sheria ipi iliyosahihi tumuabudiye kwayo Mola wetu?! na vipi 
tuitegemee Our-an iliyonukuliwa na watu hao?! 


Ewe mpenzi msomaji : Ni wajibu juu yetu kuelewa elimu ya yakini 
kwamba maadui wa uislamu wameanzisha utiaji kasoro kwenye 
Masahaba wa Nabii (S.A.W), kwa vile wao ndio walionukuu Our- 
an na Sunna kwa Sanadi zilizo mutawatiri toka kwa Nabii (S.A.W) 
na kamwe haipo dini yoyote ile juu ya uso huu wa Ardhi yenye 
sanadi mutawatiri zenye kutoshelza kwa kitabu chake Kitakatifu, 
au suna ya Nabii wake — wakiwa ni watu wa Vitabu vya mbinguni - 
isispokuwa waislamu ,ambao wanawapenda Masahaba wa Nabii 
wao (S.A.W) na kuwafanya wandani wao. Hivyo basi Our-an 


117 


Tukufu na Sunna ya Nabiif S.A.W) vilitufikia kwa njia ya 
Abubakri, Omar, Othman na ndugu zao (r.a) ,na wale wanaowafata 
kwa wema na kwenda kwenye nyendo na miongozo yao ,na kwa 
hivi basi inatubainikia kwa uwazi zaidi kwamba mtandao wa chuki 
wenye kulenga kuvunja dini, kuwaweka mbali waislamu na uislmu 
wao, na kuwafanya wafuate mila za kiyahudi na kikristo .kama 
alivyotutahadharisha Mola wetu (S.W) tuwe mbali nao, 
akatwambia :{Na kamwe hawatoridhika nawe mayahudi wala 
manasara (wakristo) mpaka mufuate mila zao | 

[Al Bagargh:12) 


Na mwisho wa dua zetu tunasema yale aliyoyasema Nabii Bwana 
wetu Muhammad (S.A.W) kwenye dua ya kuondokea kutoka 
kwenye majilisi : 

“Ewe Mola wa Jibril, na Mikail na Israfil, Muumba wa mbingu na 
ardhi Mjuzi wa yaliyojificha na yenye kuonekana,wewe utahukumu 
baina ya waja wako katika yale waliyokuwa wakitofautiana, 
tuongoze kwa yale —watu waliyotofautiana - miongoni mwa haki 
kwa idhini yako, hakika wewe unamuongoa umtakaye kwenye njia 
iliyonyooka.” 


mai daaag AÌ adeg daaa ii di Àl ha 


118 


